ÁRBÓK 

HINS 

fSLENZKA FORNLEIFAFELAGS 

1901 


REYKJAVÍK 

PRENTUÐ í ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJU 


1901 



ÁRBÓK 

HINS 

ÍSLENZKA FORNLEIFAFELAGS 

1901 


REYKJAVÍK 

PRENTUÐ í ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJU 




Efnisyfirlit. 

Verndun fornmenja, eftir prófessor, dr. Finn Jónsson .... bls. 1— 6 
Rannsóknir á Norðurlandi sumarið 1900, eftir Brynjúlf Jónsson: 

(Þingeyjarsysla: Hörgsdalsfundurinn bls. 7; Hraunsás bls. 11; 
Kumlabrekkur bls. 12; Hoftótt á Hofstöðum bls. 12; Reykdæla- 
léið bls. 13; Ljósvetningaleið bls. 14; Fjósatunguþingstaður bls. 

15. Eyjafjarðarsysla: Vaðlaþingstaður bls. 16; Gáseyri bls 18: 
í Svarfaðardal bls. 18. Skagafjarðarsysla: í Hjaltadal bls. 

19; Hegranessþingstaður bls, 20; Hóraðsvotnin bls. 23; Skelj- 
ungssteinn bls. 25. Húnavatnssysla: Ingimundarhóll bls. 26). 7—27 

Um nafnið »höfðaletur« eftir August Gebhardt, dr. phil.28—29 

Legsteinar, eftir Brynjúlf Jónsson (á Keldum bls. 30; í Teigi bls. 32, 
á Úlfljótsvatni bls. 33; í Hvammi bls. 34; á Fróðá bls. 35; á 

Laugarbrekku bls. 35; á Ingjaldshóli bls. 35). 30 —36 

Um myndir af gripum á Forngripasafninu, eftir Jón Jakobsson . . 37—44 

Yfirlit yfir muni, er Forngripasafninu hafa bæzt árið 1900, eftir Jón 

Jakobsson.45—47 

Skyrsla (Aðalfundur felagsins bls. 48; Stjórnendur bls. 49; Reikningur 

bls. 49; Fólagatal bls. 50—52). . 58—52 







Leiðréttingar. 

1. við Árbók Fornleifafélagsins 1899: 

Bls* 16, línu 19. og 20. eiga oröin: »Dyr virðast hafa verið á suður- 
hliðvegg hennar«, að falla burt, og samkvæmt því eiga báðar tóttirnar 
á uppdrætti Bollatótta að hafa dyrnar á vestur- (eða suðvestur-) end- 
anum. 

2. við Árbók Fornleifafól. 1900: 

Bls. 9, línu 15. stendur austur, á að vera suður. 

— 20, — 8, --Næsta,-— Nyrzta. 

— 20, — 35,-jarðlag-— garðlag. 

— 29, — 10. - hver fiöll - — — hverfi öll. 



Verndun fornmenja. 

Eftir 

Finn Jónsson. 

í íslenzkum blöðum hefir nýlega staðið áskorun frá formanni Forn- 
leifafélagsins og verði Forngripasafnsins, þeim Eiríki Briem og Jóni Jakobs- 
syni, um verndun og meðferð fornmenja. Þetta eru orð töluð í tírna, og 
væri æskilegt, að menn út um alt land tæki sem mest tillit til þessarar 
áskorunar. Mér hefir verið nnt um allar fornmenjar og verndun þeirra; 
ég hélt í sumar dálítinn ræðustúf í Fornleifafélaginu, og var skorað á mig 
að láta prenta hann eða ágrip af honum, og fer hann nú hér á eftir. 

Land vort er jafnfátækt að formnenjum , sem það er vellauðugt að 
fornsögum. Og þegar um fornmenjar er að tala, er einkum og sér í lagi 
um heiðnar fornmenjar að ræða, þær er finnast í jörðu hingað og þangað. 
Eftir kristnun landsins var farið að grafa aft fólk í kirkjugarða á kristinn 
hátt, og lítið eða ekkert var látið í gröfina eða kistuna með þeim. En 
áður var oft grafið fé, meira og minna, með þeim dána, og jafnvel hest- 
ur hans og annað, sem honum hafði þótt vænt um. Það er þetta, er 
er gerir hauga og grafir úr heiðni svo dýrmætar, að búast má við, að 
finna eitthvað, er fræðir um mentunarástand á þeim tímum, sem grafirnar 
eru frá, eða með öðrum orðum, eitthvað sem skýrir sögu landsins í ein- 
hverri grein. Nú var heiðni i landi voru að eins um ioo ára skeið eða 
rúmlega það; það er því ærið lítill tími, sem hér er um að ræða, en hann 
er líka því merkari. Hingað til hefir ekki fundist mikið í jörðu, endahef- 
ir verið gjörð lítil gangskör að því að leita og finna, fyr en nú á allra 
síðustu árum, að lifnað hefir yfir áhuganum. Það, sem fundist hefir og 
finst hér eftir, er og verður merkast fyrir það, að það getur frætt oss um 
þetta litla tímabil og sögu þess. En nokkra allsherjar þýðing má ekki bú- 
ast við að það fái; í hæsta lagi má gera ráð fyrir, að það fáist einstöku 
viðbætur við útlenda fundi, einkum norska. 

Það er hin fylsta ástæða til þess að leggja rækt við fornmenjar vor- 

1 



2 


ar og. fornmenjarannsóknir, liverju nafni sem nefnast. Þótt vér séum lítil 
þjóð, er full orsök til þess, að vér fáumst við þess konar rannsóknir eítir 
því sem fé og kringumstæður leyfa; þær fræða oss um sögu vora og vér 
eigum að leggja rækt við hana eins og hver önnur þjóð, og engu síður 
fyrir þá sök að vér erum sögupjóð fremur flestum öðrum. 

Nokkrar rannsóknir hafa nú verið gjörðar eins og eg sagði, og hafa 
þær snert hauga, tóttir og sögustaði — alt þetta þrent má með réttu telja 
til fornmenja. 

Það er enginn vafi á því, að til er fjöldi hauga hér á landi; og eru 
margir nefndir í fornum bókum (sögunum og Landnámu), og stundum svo 
greinilega, að nærri má gariga að þeim vísum. Tóttir af bæjum, seljum, fjár- 
húsum eru víðs vegar um land — og eru þær auðfundnar, og hafa verið 
töluvert rannsakaðar. Þær eru líka sögustaðir , en til þeirra heyra og ekki 
síður staðir, er lvst er meira og minna og gerst hafa mefkir viðburðir á. 

Til þess að hafa full not af öllum þessum fornmenjum, að svo miklu 
leyti sem þær eru til , 1 þarf fyrst og fremst: 

að menn hlífi þeim (haugum, tóttum o. s. frv.) og eyðileggi þær 
ekki af fávizku eða ræktarleysi, 

að þær séu rannsakaðar með kunnustu og varkárni, og haggað sem 

minst, 

að forngripir, er teknir eru upp úr jörðu, sé geymdir vel og trúlega 
svo að skemmist ekki. 

Eftir minni reynslu er tilfinningin hjá fólki hér á landi fyrir forn- 
menjum heldur rík og lifandi; þar af leiðir líka, að menn vilja ekki láta 
misþyrma þeim eða eyðileggja þær. Sumir eru jafnvel svo elskir að þeim, 
að þeim mundi vera það á móti skapi að láta raska þeim nokkuð t. d, 
með því að grafa i þær; eg gæti nefnt marga, sem hlífa þeim á hvern 
hátt, og eru með því fyrirmyndir annara. En því er rniður að ekki eru 
allir svo gerðir, og það má nefna ekki svo fá dæmi ófyrirgefanlegs hirðu- 
leysis og eyðileggingar. Einkum er hætt við þess konar hirðuleysi eða 
hugsunarleysi hjá þeim, sem eru ákafir túnsléttunargarpar. í túnum eru 
oft og tíðum örnefni, er bundin eru við eirihver sýnileg verksummerki (eg 
vil sérstaklega benda á þá bæi, sem heita Hof); þessi ummerki hverfa, er 
túnin eru sléttuð, eí ekki er haldið yfir þeim hlífiskildi (eins og t. d. síra 
Kjartan Helga^on í Hvammi hefir gert; hann hefir verndað hringmyndaða 


1) Eins og kunnugt er, hefir landið víða rótast til og landslag breyzt; eink- 
nm hafa ár brotið landið og sópað bnrtu fornmenjum. Svo hefir t. d. Þverá eflaust 
eyðilagt haug Gunnars. Það sem nú er nefnt Grunnarshaugur, er yfir höfuð enginn 
haugur. Jón Olafsson segir (A. M. 4B4, 4to, bls. 91): »1 sömu sýslu á Hliðarenda 

niðr á mosunum, við Markarfljót[!] liggr Grunnarshaugr; hann er kringlóttr að öðru, 
en hvað hann er flatr á móti suðri«, smbr. bók Kálunds I, 245. Eg finn eDga ástæðu 
til að efast um, að haugur Gunnars hafi verið þar. 



3 


fornmen í túni sínu); og þegar fornmenin eru horíin, er hætt við, að ör- 
nefnið týnist, og þá er alt gleymt. En eg skal ekki tala í almennum orð- 
um, heldur taka nokkur áþreifanleg dæmi. Það mun mörgum kunnugt, 
að haugur í Digranesi (nú Borgarnesi) er kendur var við Skallagrím, var 
fyrir ekki alls löngu stór og stæðilegur. Fyrir mörgum árum gróf Andrés 
Fjeldsted í hann, og hefir hann þá raskast nokkuð. Nú er ómogulegt fyr- 
ir nokkurn mann, er kemur að grenslast eftir haugnum, að sjá nokkur 
merki hans; hefði ekki nákunnugur maður sýnt mér í fyrra, hvar hann 
hafði verið, hefði eg ekki getað fundið staðinn. Það sést að eins nú lítil 
hringmynduð bryggja (en grjót kvað veta undir) í sandinum; þar eraltnú 
blásið upp. Þessi sami maður sagði mér, að stórir steinar hefðu verið í 
haugnum ofanjarðar, en þeir hefðu allir verið teknir, klofnir og höggnir 
og hafðir í nýja veginn upp nesið. Mér rann til rifja þessi hörmulega 
misþyrming eins hins merkasta haugs á landinu. Hver hefir átt upptökin 
að þessum ribbaldaskap ? Hvernig stóð á því, að engum skyldi verða að 
vegi að afstýra' honum? Annað dæmi er Hörgsdalssteinninn og meðferð 
fornmenjarinnar alirar nú fyrir skemstu. í grandleysi eyðileggur bóndi 
fornmen, sem ef til vill er ein sér í heimi, í hugsunarleysi. Sem betur fór 
iðraðist hann verksins, og má vera, að hægt verði að ráða nokkra bót á slysn- 
inni. Þess væri óskandi. Þriðja dæmi er meðferðin á Almannagjá. Að vegur- 
inn ofan í gjána var bættur, má ef til vill verja. En hitt verður varla 
varið, að akvegur var lagður eftir öllum »kúnstarinnar reglum« eftir henni 
endilangri. Botninn er nú alveg eyðilagður, og forntóttir, sem stóðu í 
honum, hálfeyddai-. Einhver frægasta fornmen landsins, sem hver hefði 
átt að láta sér heilaga skyidu að halda hlífiskildi yfir, hefir nú mist sín 
fornu, einkenni og upphaflega útlit. Eins er með »Kastalana» — þessa 
tvo hraunhóla, er skiftu »Þingvöllunum« í efri og neðri völluna og hafa 
að öllum líkindum verið »þingmark« að norðanverðu. Þessum hólum 
mátti ekkert raska; og það hefði ekki þurft af neinum ástæðum að gera 
það. En, hverjum sem nú kemur á Þingvöll, gefst færi að líta, hvernig 
þeir eru notaðir og hvernig með þá hefir verið farið. Það hefði mátt fá 
eldhús við Valhöll á annan veg, en fremja þá ódáð, sem þar hefir verið 
unnin. Kastalarnir höfðu einmitt þá þýðing fyrir allan staðinn, að þeim 
mátli ekki að neinu raska. Ég veit ekki, nema það væri hægt að bæta 
úr og flytja eldhúsið og koma öllu í samt lag aftur. Þar til vildi eg hvetja 
alla þá, sem hlut að eiga. Yfir höfuð verður að muna eftir því, að Þing- 
vellir og gjáin er vor dýrasta fornmen, sem enginn einn ætti að hafa leyfi 
eða djörfung til að fara með eftir eigin geðþótta. Sama er að segja um 
gröft þar. Hvergi ætti að fara varkárar að, og þó hefur jafnvel Sigurður 
Vigfússon grafið þar á alveg óhæfilegan hátt, og umrótað upphaflegum 
jarðvegi. Svo hefir sannorður maður sagt mér, enda sér þess líka glögg 
merki. 



4 


Það er nauðsynlegt að vernda' allar vorar fornmenjar og vekja ást 
allra rnanna til þeirra og virðing fyrir þeim, svo að ekki fari íramar svo 
sem hér hefir verið bent á með nokkrum orðum. Eg vil bæta hér víð 
einni hugleiðing og áskorun. 

Væri ekki æskilegt, að leitast við smámsaman að taka Ijósmyndir af 
öllum merkustu fornmenjum, haugum, »dómhringum«, tóttum, gröfum o. 
s. frv. Ennfremur af gömlum bæjarstæðum (eyðibæjum) og öðrum sögu- 
stöðum (þar sem merkir viðburðir hafa gerst, landslagsmyndir). Og í 
þriðja lagi af merkustu bæjum, sem enn eru til og hafa sögulega þýð- 
ingu, t. d. Bergþórshvoli, Hlíðarenda, eins og þeir líta nú út og eins og 
þeir standa. Það er fyrirsjáanlegt, að bæir, að minsta kosti höfuðbæirnir, 
hverfi alveg áður langt um líður og að reist verði timburhús, en þar með 
er svo geysimikil breyting gerð, að ilt verður að átta sig á mörgu eftirá, 
er gamla bæinn, bæjarrústirnar snertir; svo er t, d. nú með Skálholt. 1 Helzt 
ætti hver bóndi, er rífur bæ sinn og reisir timburhús, að sjá um, að tek- 
in væri ljósmynd af bænum áður, sem nú er víða hægt, og ef ekki væri 
hægt að ná í ljósmyndasmið, þá að rita upp nákvæma lýsing á bænum 
utan veggs og innan; helzt ætti hvorttveggja raunar að fara saman og 
bæði myndir og lýsingar að geymast í Forngripasafninu. 

Tilfinningin fyrir gildi fornmenja er hvergi á hærra stigi en í Dan- 
mörku. Með viturlegri aðferð hefur stjórn Forngripasafnsins í Khöfn 
tekist að vekja hana og efla, svo að menn eru nú fúsir á að vernda hauga 
og hvað sem er af því tægi, gera yfir höfuð alt sitt til, að ekkert farist 
fyrir handvömm. Einkum er búið að koma því inn hjá mönnum, að eng- 
inn eigi að grafa eftir fornmenjum, nema þeir sem vit hafa á og kunna 
að grafa, svo að ekkert eyðileggist. Eg hef spurt embættismenn við safn- 
ið, hvort ekki væri þörf á lagaboði um verndun fornmenja, en þeir réðu 
sterklega frá því; lagaboð gætu valdið því gagnstæða, að koma inn þrjózku 
hjá bændum og þeir kynnu þá að álíta, að á þá væti lagt haft, sem væri 
ranglátt. í Svíþjóð væri til lagaboð, og hefir það víst ekki orðið að til- 
ætluðum notum. A hverju ári eru nú friðaðir um 2—300 haugar og forn- 
menjar í Danmörku. Eigandi jarðarinnar, er hún stendur á, afhendir forn- 
menina Forngripasafninu til æfinlegrar eignar og skuldbindur sig og alla 
eigendur eftir sig að vernda hana með skriflegu þinglýstu skjali (slíkt skjal 
stendur á eftir þessari ritgjörð í þýðingu). Eg er sannfærður um, að líka 
aðferð má hafa hér á landi, og eg er sannfærður um, að íslenzkir jarðeig- 
endur munu verða eins ljúfir og fúsir á að gefa fornmenjar sínar á sama 
hátt Forngripasafninu hér í Reykjavík. Þeir gera það fyrir mentun lands- 


1) Sumstaðar eru enn eftir leifar af afargömlum byggingum, t. d. partur af 
skála á Keldum; þessi partur ætti að komast á Forngr.safnið, ef bærinn yrði rifinn. 



% 


ins, fyrir sögu landsins, fyrir ættjörð sína í einu orði, og sér sjálfum til 
ævarandi orðstírs. 

Hvað nú rannsóhnir fornmenja sjálfar snertir, eru þær heldur ekki nein- 
staðar á jafnháu stigi sem í Danmörku. Þær eru þar framdar með hinni 
mestu nákvæmni, athygliog samvizkusemi. Það er vanalegast stjórn Forngripa- 
safnsins, sem stendur fyrir greftinum. I raun og veru er ekki grafið þar 
í hauga nú nema því að eins að það eigi að eyðileggja hauginn, annaöhvort 
af þvi að bóndi þurfi að nota moldina eða af því að haugurinn er fyrir, 
ef leggja á veg eða járnbraut, eða af einhverri annars konar nauðsyn, eða 
þá ef haugurinn er skemdur til muna fyrir löngu. Þegar svo á að grafa í 
hauginn, er fyrst haugstæðið mælt og afstaða þess, og tekinn ljósmynd 
af honum, eins og hann er; svo eru teknar myndir, hve nær sem þörf þykir, 
ekki sizt þegar komið er niður að sjálfn leginu, beinunum og gripunum, sem 
þar kunna að finnast. Moldinni er sópað af með mestu varkárni, og mynd 
tekin af beinunum o. s. frv., eins og þau liggja; til þess þarf myndvél, er getur 
tekið myndir lárétt (niður á við). Svo er alt mælt nákvæmlega, hvar hvert 
bein eða gripur liggur og afstaðan mæld og ákveðin með þríhyrninga- 
mælivél. Af gripunum er tekið upp það sem nýtilegast þykir og sett í 
safnið, ef haugurinn á að standa framvegis, og svo er mokað moldinni 
yfir aftur og haugurinn gerður nlveg eins og hann var. Nákvæm lýsing 
á haugnum og greftinum ásarnt ljósmyndunum eru svo geymd á Forn- 
gripasafninu. 

Annars get eg vísað til hinnar ágætu ritgjörðar D. S. Möllers, forn- 
gripasafnsstjóra, í Árbókum Fornfræðafélagsins 1897 (Udsigt over oldtids- 
udgravninger foretagne for Nationalmuseet i árene 1893—96). Þar af má 
sjá meðal annars, að ríkisþingið gaf 1893—^4 og árin þar á eftir 10,000 
kr. til fornfræðisrannsókna 

Það er nú líkast til, að vér höfum ekki tæki til og ekki ráð á að 
gera svo nákvæmar og dýrar rannsóknir, en nokkuð má áleiðis komast. 
Lýsingar má ætíð semja; gröft má ætíð hafa sem samvizkusamastan og 
réttastan, ef kunnáttu og lag brestur ekki. Um fram alt ætti að hindra 
það að menn, seir eru óvanir grefti, færu að vasast í því; útlendingum 
ætti hver jarðeigandi að harðbanna að eiga nokkuð við gröft í fornmenj- 
ar í þeirra landareign, nema þeim, sem eru sjálíir fornfræðingar og ef til 
vill gerðir út af Fornleifafélagmu sjálfu. 

Að endingu set ég hér þýðingar af skjali því, er áður var talað um r 
og öðru er lýtur að þessu máli, sem hér ræðir um. 

Skuldbinding jarðeiganda: 

»Eg undirritaður [nafn, staða], sem samkvæmt kaupbréfi, þinglesnu 

þ. er eigandi jarðarinnar . . í .... sókn i . . héraði, í . . . amti, friða 

með þessu mínu bréfi fyrir Forngripasafn þjóðarinnar (Nationalmuseet) fyr- 




é 


ir hönd ríkisins fornmen (-menjar) þá (þær) á jörð minni, er nefndar skulu 
verða. 

Þessa (þessar) fornmen (-jar) skuldbind eg mig og alla síðari eigend- 
ur og leigjendnr jarðarinnar til að friða og vernda, svo að hún (þær) verði 
aldrei skemd (-ar) með grefti, plæging, brottfiutning eða grjótaðflutning eða 
nokkru öðru móti. Þó áskil eg mér rétt til þess að beita fé á þeim og 
rífa lyng. Tré má þar ekki gróðursetja. 

Friðunarmerki 1 má reisa þar. Þegar stjórn safnsins vill líta eftir 
fornmeninni (-menjunum), verður hún að láta eiganda eða leigjanda vita 
af því fyrirfram. 

Fyrir hvern þanna skaða, sem fornmenin (-menjarnar) verður (-a) fyn 
ir af völdum eiganda eða leigjanda og með þeirra vitund og vilja, skal 
greiða eftir ákvæði stjórnarinnar alt að 5 tunnum byggs, sem verða eign 
fátækrasjóðs sveitarinnar og þar að auki gera við fornmenina (-menjarnar) 
svo að hún (þær) verði jafngóð (-ar). 

Þessa skuldbindmg má þinglýsa á kostnað Forngripasafnsins«. -—Svo 
eru fornmenjarnar taldar upp og nákvæmlega lýst. 

Sams konar skjal og þetta mætti og hafa á Islandi. 

Reglur um rannsóknir fyrir Forngripasafnio hljóðar svo: 

»1. Alt það sem finst í gulli og silfrivið rannsóknina fær eigandinn 
endurgoldið eftir skyldarmati peningssláttuvarðar rikisins samkvæmt lögum 
um jarðfundið fé. 

2. Fyrir aðra muni, er finnast kunna, verður eigandanum greidd 
hæfileg þóknun eftir mati Forngripnsafnsstjórnarinnar. 

3. Fyrir allan beinan skaða, sem jörð verður fyrir af rannsókninni, 
fær eigandinn þóknun eftir samkomulagi. 

4. Ef dældir verða eftir rannsóknina, skal 3 T fir þær jafnað og alt 
sett í sömu skorður og áður«. 

Að síðustu skal þess getið, að til þess að Fornleifafélagið geti með 
hæfilegum kraíti rannsakað fornmenjar og unnið að ætlunarverki sínu, verð- 
ur þing og þjóð að styrkja það með ríflegra fjárframlagi en hingað til. 


1) Þ. e. steinn ferstrendur með stöfunum F. M. 



Rannsóknir 

í Norðurlandi sumarið 1900. 

Eftir 

Brynjulf Jónsson, 

Sumarið 19UU fór eg fyrir Fornleifafélagið norður í Þingeyjarsýslu til 
þess, að fá nákvæma skýrslu um Hörgsdals-fundinn, og svo til annara 
fornmenjarannsókna. Lá leið rriín um hinar vestri sýslur Norðurlandsins, 
og notaði eg einnig ferðina til rannsókna þar, eftir því sem tækifæri voru 
til. Skal nú skýra frá þeim í hverri sýslunni fyrir sig: 

A. Þingeyjarsýsla. 

j 

H ö r g s d a 1 s f u n d u r i n n . 

Horgsdalur heitir bær i Mývatnssveit. Hann stendur í Jitlu daldragi 
uppi í heiðinni vestur frá Gautlöndum. Eftit daldraginu rennur lækur sá, 
er myndar upptök Reykjadalsár. Nafn bæjarins bendir til þess, að hann 
hafi verið bygður í heiðni. Eru og þar í túninu miklar og fornlegar tótta- 
rústir. Og svo sem stekkjarvegi fyrir austan túnið er forn girðing, á að 
^gizka dagslátta að stærð, og í henni dálítil bæjarrúst, forn. Þar heitir 
Þrælagerði, og bendir það einrúg tii heiðni. Samt er þessa bæjar, Hörgs- 
dals, hvergi getið í gömlum ritum, og hlýtur hann að haía lagst snemma 
í eyði. Getur þess í Auðunnar máldagabók, sem talin er rituð 1318, að 
þá átti Helgastaðakirkja 6 selför í Hörgsdal. Var sú selför notuð fram yfir 
siðustu aldamót (1800). En nálægt 1820 var þar aftur gjörður bær og 
hefir bygð haldist þar síðan. Nú býr þar Arni bóndi Flóventsson, dug- 
andi maður og drengur góður. Vorið 1890 (eða 1891 ?) bygði hann hey- 
hlöðu þar á túninu, skamt norður frá bænum. Þar var áður tótta-upp- 
hækkun, sem höfð var fyrir he} T stæði. Gróf Arni fyrst gröf nær 8 álna 
langa og 6 ál. víða; og þá er hann hafði grafið 2 1 /* al. djúpt niður, varð 
fyrir honum grjótbálkur um þvera gröfina nær miðju hennar. Gróf Arni 




8 


ekki útfyrir enda hans. Bálkurinn var hlaðinn af hnöllungsgrjóti, heldur 
smáu, — annað grjót er þar ekki. — Var hann nál. i al. á breidd, tæp- 
lega i al á hæð um miðjuna, en lækkaði til endanna, svo að hann var 
þar ekki yíir ?/a al. á hæð. Viðarkola-agnir voru víða milli steina í hon- 
um. Á gólfinu til beggja hliða frá bálkinum, svo vítt sem gröfin náði, 
var gólfskán, um 2 þuml. þykk; hún var mjög biandin viðarösku. Einnig 
voru viðarkola-agnir til og frá um gólfið. Viðarkola- eða öskuhrúga varð 
þó hvergi fyrir. Á miðjum bálkinum, þar sem hann var hæstur, stóðu 4 
steinar í ferhyrning; þeir voru jafnháir allir, hér um bil 8 þml. á hæð. 
Hellusteinn mikill lá ofaná þeim; mynduðu þeir eins og hlóð undir hon- 
um. Hann var vel 8 þml. þykkur, i 1 /^ al. langur og 1 al. breiður. Oí- 
aní efra yfirborð hans, um miðju þess, beint yfir hlóðunum, var klöppuð 
hola eöa skál, sporöskjumynduð, nál. 15 þml. löng, 10 þml. breið og á 
að gizka 3 þml’ djúp. Eldslitur var á henni innan, og á öllu efra yfir- 
borði steinsins; náði sáði sá eldslitur meir en ] / 2 Þ m b n iður í steininn. 
Þar á móti sáust engin elds-merki á neðra yfirborðinu og ekki heldur á 
hlóðunum. Þar var aðeins lítið eitt ?f viðarkolaögnum eins og annarsíað- 
ar. I hlóðunum lá dálítill hnöllungssteinn, á stærð við lítinn hleðslustein; 
hann er ívið-flatur, og er bolli klappaður ofaní efra yfirborð hans. Bollinn 
nær 4 þuml. í þvermál, en varla 1 þuml. á dýpt. Á 3 stöðum höfðu 
flisir verið brotnar úr hliðum steinsins, og þar á milli eru víða klöppu- 
för, svo sést og, að ójafna nokkur hefir verið klöppuð burt á einurn stað 
utan við bollann. Lítur út fyrir, að byrjað hafi verið á að laga steininn 
utan, en verið hætt við það aftur. Ekki sér eldslit á honum. Hjá hon- 
um lágu í hlóðunum fáeinir kljásteinar og tvö tinnubrot lítil. — Árni var 
einn að verkinu, og gat hann ekki ráðið við stóra steininn heilan. Og 
án þess að hugsa sig um tók hann járnsleggjn og braut hann sundur. 
Smámolaðist miðja steinsins, þar sem holan var i hann; en utanmeð, þar 
sem hann var þykkari, urðu stykkin stærri. Fekk Árni þar úr 5 eða 6 
hleðslusteina; hlóð hann þeim í hlöðuveggina. Smámolarnir fóru í mold- 
ina, og munu þeir flestir eða allir haía lent innaní veggjunum, er mold- 
inni var mokað upp í þá. Eftir á kom Árna í hug, að steinninn kynni 
að hafa þótt merkiiegur sem forngripur, iðraðist liann þá eftir að hafa 
eyðilagt hann. Eg fór þess á leit við Árna, hvort hann vildi ekki taka að 
sér að ná brotum steinsins úr hlöðuveggjunum, þá er hún væri tóm, — 
nú var hún full af heyi, — safna þeim saman og láta Forngripasafnið í 
Reykjavík fá þau; mundi þá mega líma steininn saman með steinlími. 
Árni færðist undan því: sagðist ekki einu sinni vera viss um, að hann 
gæti náð öllum stærri brotunum, án þess að ónýta hlöðuna; en smærri 
brotunum yrði ekki náð nema með því, að rífa hlöðuna alla í grunn; 
mundi það verða sér erfiðara en svo, að Fornleifafélagið gæti fullborgað 
það; auk þess mætti ganga að því vísu, að eigi tækist að finna nema sum 



9 


af smábrotunum. Raunar þvertók hann ekki fyrir þelta með öllu, en ósk- 
aði alvarlega, að því yrði ekki haldið að sér. Ekki treysti hann sér held- 
ur til að ætla á hvað það mundi kosta. — Hann geymir hinn litla bolla- 
stein, og vill, ef óskað er, gefa safninu hann og flytja hann ókeypis til 
Húsavíkur, ef honum verði veitt þar móttaka safnsins vegna, og fái Arni 
fyrirfram að vita, til hvers hann á að snúa sér í því efni; því hann vildi 
eigi annast steininn lengur en til Húsavíkur. — Kljásteinarnir voru týnd- 
ir, en tinnumolana afhenti hann mér handa safninu. 

Það er að ráða af framanritaðri lýsingu, að hér sé fundinn, — og því 
miður eyðilagður, — heiðinn blótstaður, sem, eftir bæjarnafninu að dæma, 
hefir verið hörgur. Menn vita nú ógjörla, hvað hörgur eiginlega var. Svo 
mikið er víst, að hann var blótstaður, á sinn hátt eins og hof. En jafn- 
an er þó talað um »hof og hörga« eins og sitt hvort; en hvergi er tekið 
fram, hvaða mismunur var á þeim. Það væri mikilsvert, ef þessi fundur 
gæfi einhverja upplýsingu um það mál, enda þótt hún væri lítil. Er því 
vert að athuga, hvað af honum kann að mega ráða. 

Þess er þá ýyrst að gæta, að hinn mikli hellusteinn var eldlitaður á efra 
yýirborði; hann hafði orðið brennheitur og það svo, að hinn blái eldslitur 
náði nær þumlungs þykt niður í steininn. Þetta sýnir, að steinninn hef- 
ir verið eldstæði. Heimilis-eldstæði voru nú vanalega á gólfinu í forn- 
öld; en undir þessu eldstæði var fyrst grjótbálkur og þar ofaná 4 stuðlar, 
svo að hér hefir eldurinn verið alt að því 1 J /2 al. frá gólfi. Þetta er auð- 
sjáanlega gjört til viðhafnar, og bendir á, að hér hafi brunnið helgur eldur. Virð- 
ist því, að hellusteinninn hafi satósvarað hinum járnklædda stalla i hofum, og 
eldurinn haft sams konar þýðingu á hvortveggja staðnum. Er því að sjá, sem það 
hafi verið sameiginlegt ýyrir hoý og hörga , að þar brynni eldur á stalla. Til 
hvers holan í steininum var ætluð, liggur eigi ljóst fyrir. Hún hefir veriS 
eins og miðstöð eldsins, og gæti hugsast, að hann hafi verið falinn í hennh 
Að vísu mátti hinn vígði eldur aldrei slokna, aldrei deyja út ; en hann oó 
ekki út þó hann væri falinn. Hefir það því að líkindum verið álitið leyfi- 
legt, og enda nauðsynlegt, svo ekki þyrfti að vaka yfir honum nótt og 

dag, ár út og inn, eins og gjört mun hafa verið á hátíðum. Ekki er saml 

hægt að fullyrða neitt um þetta að svo stöddu. Ósagt skal og það, hvort 
tinnumolarnir hafa verið brot úr þeirri tinnu, sem eldurinn var kveiktur 
við í fyrstu, er hann var vígður. Á þeim tímum var eldur kveiktur með 
stáli og tinnu. Má hugsa sér, að sá, sem kveikti hinn helga eld og vígði 
hann, hafði síðan brotið tinnuna í mola, til merkis um, að hér ætti ekki 
framar að þurfa á henni að halda; þéssi eldur ætti aldrei að deyja út. 

Hið annað , sem til greina kernur, er hinn litli bollasteinn , sem í 
hlóðunum stóð; hann minnir á hlautbollann , sem standa átti á stallanum í 
hofum. Raunar er bollinn í þessum steini heldur litill til þess; en helzt 

lítur út fyrir, að hann hafi ekki orðið fullgjör. Líklega hefir hann átt að 

2 



IO 

verða hlautbolli; og hefir hhutbollinn þá einnig verið sameigintegur ýyrir 
hof og hörga . Að hann var í hlóðunum, en stóð ekki á stallanum, getur 
verið svo að skilja, að bollinn haíi ekki að sjálfsögðu staðið þar, nema 
þegar hann var notaður við hátíðleg tækifæri; en það getur líka verið til- 
viljun: bollasteinninn hafi verið lagður i hlóðin eftir að hörgurinn var 
yfirgefinn. Og svo hygg eg að staðið hafi á kljásteinunum, sem í hlóðunum 
voru: að það hafi verið venjulegir vefjar-kljásteinar, og að þeir hafi legið 
eftir, þá er bærinn var aflagður og fólk flutt þaðan, en verið svo teknir 
upp, síðar og lagðir á hlóðin hjá bollasteininum, bara af nokkurs konar 
hirðusemi. Eg ímynda mér nfl., að hörgurinn, eða húsið, sem stallinn hefir 
staðið í, hafi verið tekið ofan og þekjan látinn falla á gólfið, en hlóðin 
og hellusteinninn hafi þó staðið upp úr rofinu fyrst, en jarðvegurinn, sem 
af því myndaðist, hafi þyknað með tímanum upp yfir stallann. 

Hið priðja , sem athygli vekur, er gólfskánin; hún lýsir því, að þó 
hér væri helgistaður, hefir samt verið hér eigi lítill manna umgangur . í 
goðastúkur hofanna komu eigi aðrir en goðinn sjálfur og þeir, er hann 
leyfði það sérstaklega. Þetta virðist því benda á mismun . Þo er eigi um- 
talsmál að menn hafi mátt ganga í hörginn án umsjónar og skilyrða. Má 
nærri geta, að þeir einir hafi mátt þangað koma, .sem taka vildu þátt í 
hinni helgu athöfn, sem fram hefir farið á þeim helgisamkomum, sem hér 
hafa átt sér stað. Auðvitað er ekki hægt að segja, hvernig þeirri athöfn 
hefir verið háttað; en gera má ráð fyrir, að menn hafi leikið leiki og galið 
galdra (þ. e. sungið söngva), til að tigna þann guðdóm, sem eldurinn var 
helgaður. Þetta hefir farið fram báðum megin stallans, — því gólfskánin 
var jöfn á báða vegufrá honum, — má vera það bendi á, að samkomur-nar 
hafi verið fjölsóttar, — þó þessi staður sé nokkuð afskektur, —en líka mávera, 
að það bendi á tilbreytni í athöfninni, er því hafi valdið, að samkoman 
hafi orðið að skifta sér í tvo flokka, og sinn hluti athafnarinnar farið 
fram hvorum megin við stallann og eldinn. 

Þá er hið ýjórða: gólýskánin náði alveg að stallanum (grjótbálkinum) 
báðum megin , og var jaýnpykk nær honum sem fjœr . Svo hefði ekki verið, 
ef goðunum hefði verið ætlað sæti við eldinn. í hofum stóð eldstallinn 
frammi fyrir goðastalla , þ. e. stalla, sem goðamyndir voru settar á. Hér 
hefir það ekki verið svo; því að jafnvel þótt goðastallinn hefði verið af 
tré og þessvegna horfinn, þá er svo sem auðvitað, að hann hefði orðið að 
standa öðru hvorum megin við eldstallann, og á þeim stað hefði þá gólfið 
verið ótroðið. Það liggur því næst, að ætla, að hér hafi engar goðamynd- 
ir verið; er og líklegt, að þær hafi ekki verið par^ sem mikilL ma,nna-um~ 
gangur var leyfður. Og sé þetta rétt, þá er þar aftur mismunur á hofi og 
hörg. Að vísu má geta þess til, að goðamyndirnar hafi setið á stóÞ 
um lengra út á bálkinum. En þá er ólíklegt, að hann hefði verið látinn 
[ækka til endanna. Þó er þess að gæta, að ekki var grafið út fyrir enda 



II 


bálksins; er þvi óvíst, hve langur hann var, og hann gat hækkað aftur til 
endanna, þó það kæmi eigi í ljós. Það var hvergi grafið útað undirstöð - 
um hörgsins . Væri þeirra leitað, er ekki óhugíandi, að nýjar upplýsingar 
fengist. En það er ekki hægt nema með því, að taka hlöðuna fyrst burt, 
og víkka svo gröfina út. Væri það gjört, mundi um leið mega finna 
steinbrotin, flest eða öll. En hætt er við að það yrði of mikill kostnaður 
fyrir Eornleifafélagið, þar sem auk sjálfs verksins yrði að skila aftur hlöð- 
unniog túninuíkring »í góðu standi eða með fullu álagi», þ. e. a. s. ábú- 
anda að skaðlausu. 

Mér virðist því fundurinn, eins og hann kom í ljós, benda á þessi fjögur 
atriði: að xhörgum hafi verið eldstalli að sínu lejti eins og í hofum ; að í hörgum, 
eins og í hofum, hafi. hlauthollar verið viðhafðir; en að í hörgum hafi menn 
haldið guðsdýrkunarsatnkomur sínar beinlínis hjá eldstallanum; og að þar 
hafi engar goðamyndir verið, heldur hafi menn tignað þann guðdóm, sem 
þeir trúðu á, án þess að hafa mannlíkan fyrir sér til að tákna hann. 

Vitaskuld er það, að hér getur ekki verið um gildar sannanir að ræða. 
Þessi niðurstaða mín getur ef til vill breyzt við nánari uppgötvanir. Væri 
óskandi, að þær uppgötvanir kæmi íram. 


Hraunsás hjá Mývatni. 

Svo segir í Reykdælu, kap. 5 .. . »ok kom hann (Vemundr) í Hraunsás 
hjá Mývatni; þar bjó kona sú er Þorgerðr hét; hún átti þann son er 
Þorkell hét; hann var ungr maðr og fræknligr. . . . fer hann með Vé- 
mundi«. Og svo segir í 6 kap; »Hrói sendi þegar aftr spjótit til Þor- 
kels í gegnum hann; en hann var sonr Þorgerðar í Hraunsási». Þetta 
býli, Hraunsás , er hvergi nefnt, ne'ma á þessum stöðum; eigi kemur það 
fyrir í máldögum í Fornbréfasafninu, og eigi er þess getið sem eyðibýl- 
is í jarðabókum. Eigi er heldur örnefnið »Hraunsás» tiEvið Mývatn. En 
Sigurður járnsmiður að Arnarvatni, fróður maður og athugull, benti mér 
á, að norðan á ási þeim, sem Mýnessás heitir, væri girðing. mikil forn; 
væri vert að leita þar eftir bæjarrúst, því ef hún væri þar, mætti telja lík- 
legt, að þar hefði Hraunsás verið. Mýnessás er austur frá Arnarvatni, en 
útnorður frá Skútustöðum, og eru það langar bæjarleiðar. Ásinn er allstór, 
ávalur og vaxinn lyngmóagróðri. Hraun liggur að honum á alla vegu nema 
suðvestan; þar eru holt^sem hann er áfastur við. Að norðanverðu rennur 
Laxá svo að segja fast við hann. Þar er hún i mörgum kvíslum og eru 
hraunspildur milli þeirra. Þar heitir á einum stað Mýnes og er ásinn nú 
kendur við það. Girðingin liggur yfir norðanverðan ásinn, og ganga báðir 
endar hennar ofan að Laxá. Er hún víðlendari en svo, að svara megi 
túni á smábýli. Hygg eg heldur, að hér hafi búið leysingi og átt það 



12 


eitt land, sem innan garðs var. Bæjarrústina fundum við síra A rni á 
Skútastöðum á norðurtá ássins skamt frá Laxá. Aðaltóttin liggur frá austri 
til vesturs, nálægt 7 fðm. löng og 3 fðm. breið; dyr eru á austurendanum. 
Neðan við hana vestan til er ferhyrnd upphækkun, líklega heystæði, nál. 5 
fðm. langt ogtæplega 4 fðm. breitt.. Framan við það er tótt, sem liggur 
þvert niður frá austurenda aðal-tóttarinnar, og hefir dyr á neðri enda, 
mót norðri. Hún er nær 4 fðrn. löng og 2 fðm. breið. Nokkru neðar, 
nær ánni, er sérstök tótt, sem virðist hafa verið grafin í jörðu að nokkru 
leyti, en er þó eigi svo glögg, að hægt sé að mæla stærð hennar. Það er 
auðséð á tóttum þessum, að hér hefir verið smábýli, og að bygðin hefir 
ékki haldist hér lengi; — því vanalega eru tóttir fornbæja þeim mun 
fyrirferðarmeiri og margbrotnari, sem bygðin hefir haldist lengur frameftir 
öldum. Hygg eg víst, að hér hafi Hraunsás verið; hér á það nafnvel við, 
og hvergi annarsstaðar verður bent á líkur til að hann hafi verið. Þor- 
gerður, sem þar bjó, mun hafa verið fátæk ekkja, og má telja víst, að 
hún hafi orðið að hætta búskap þá er hún misti son sinn. Mun býlið þá 
þegar hafa lagst í eyði, en svo fallið í gleymsku er frá leið. 


Kumlabrekkur. 

Norðaustur frá Geirastöðum í hrauninu, spottakorn frá bænum, er 
stór hraunhóll og grasbrekka vestan í honum, eða þó heldur tvær brekkur, 
önnur ofar, hin niðar og hjalli á milli. Inn með neðri brekkunni liggjasmá 
daladrög, og inst er lítill, sérstakur dalur, kringlóttur og svo að segja 
holumyndaður. Hin dala drögin eru ekki svo afmörkuð. Brekkurnar 
heita Kumlabrekkur. Eiga þær að vera kendar við kuml þeirra austmann- 
anna, sem Reykdæla getnr um, að voru með Þorbergi höggvinkinna 
og fylgdu honum þá er hann barðist við Geirastaðafeðga. Ekki er þó 
sýnt nema eitt kumlið. Það er stór, aflöng þúfa í hinum insta, kring- 
lótta dal, sem fyr getur. Það er auðséð á þúfunni, að grafið hefir verið í 
hana. A hún að vera dys Skefils. í daladrögunum eru og á tveim 
stöðum svipaðar þúfur, sem sýnast að vera útgrafnar. Þó eru engar sagn- 
ir um þær nú á dögum. 


Hoftótt á Hofstöðum. 

Bærinn Hofstaðir í Mývatnssveit stendur norðanmegin Laxár næsti bær 
með henni frá Geirastöðum. Bærinn og túnið ^r suðvestanundir hæðar- 
brún eigi allhárri. Norðaustur frá bænum er rúst mikil i túninu, sem 
kölluð er hoftótt. Sýnir og nafn bæjarins, að þar hefir hof verið. Sá 
hluti rústarinnar, sem eiginlega ber nafnið hoftótt, skiftist i tvær tóttir. 
Liggur mikill langveggur frá norðri til suðurs, eða því sem næst, ogvest- 
ur af suðurenda hans gengur ferhyrnd tótt, nál. 5 fðm. löng og 4 fðm, 



breið. Eigi sér fyrir dyrum á henni, nema ef vera skyldi í suðvestur 
horninu. Norður frá henni með langveggnum gengur tótt, sem er io— 
ii fðm. löng. Norðurgafl hennar, þvers frá langveggnum, er vel glöggur, 
en vesturhliðveggurinn er mjög óglöggur. Gæti eg truað, að þar hafi 
verið þil. En langveggurinn nær lengra en þetta til norðurs, hann er alls 
fullir 20 fðm. að lengd. En jafnframt tók eg eftir því, að bakvið hann 
gengur annar langveggur, jafnlangur honum. Mynda þeir báðir 4 fðm. 
breiða tótt með dyr mót suðri. Lengd hennar er ekki hægt að ákveða 
með vissu; norðurgaflinn sést ekki, því nú stendur hesthús þar, sem 
hann hefir verið; hylur það norðurenba tóttarinnar. Þó er hún eigi minna 
en 20 fðm. löng, og er ekki að sjá, að miðgafl hafi verið í henni. Tún- 
inu hallar lítið eitt til suðvestúrs þar, sem tóttin er; en fáum föðmum 
ofar er brekka langs með túninu, og liggur forn túngarður undir brekk- 
unni endilangri. (Nú nær túnið upp fyrir hann). Framundan dyrum hinn- 
ar löngu tóttar, svo sem 5 —6 fðm. suður frá henni, vesturhalt,. er hring- 
mynduð tótt, eigi stærri, en 4 fðm. að þvermáli. Veggirnir eru viðlika 
digrir og hofsveggirnir. Dyr sjá.st ekki með vissu. Nokkru ofar er annar 
hringur, miklu stærri og gengur hann hátt upp í brekkuna. Hinn forni 
túngarður liggur að honum frá báðum hliðum, en hríngurinn er í túngarðs 
st að,' það sem hann nær. Liggur neðsti bugur hans nokkuð inn i túnið. 
Nú er hann mestallur tún. Eigi hafði heimafólk heyrt, að hringum þess- 
um væri nöfn gefin; en sú sögn fylgdi þeim, að þeir tilheyrði hofinu. 
Eg get ekki neitað þvi, að mér þótti þessi hoftótt næsta einkennileg og 
hefði gjarna viljað grafa hana út. En þvi varð nú að sleppa. Þótt leyfi 
hefði fengist til að grafa svo mikinn gröft í túninu, þá var enga verka. 
menn hægt að fá Enda hefði það orðið mér ofvaxinn kostnaður, að grafa 
hana svo fullkomlega út sem þurft hefði. — Til hofsins á Hofstöðum 
hygg eg að legið hafi goðorð þeirra Askels goða og Ljóts hofgoða, sem 
getur í Reykdælu. (V. mynd hér á eftir er uppdráttur hoftóttarinnar). 

Reykdælaleið. 

Svo segir í Ljósvetningasögu 2. kap: »Sé eg ráð til, segir Þorgeir, 
at við komum honum á þrjár leiðir: á Eyfirðingaleið, á Reykdælaleið ok 
Ljósvetningaleið». Eigi er Reykdælaleið nefnd í sögum nema á þessnm 
eina stað, og er hann mikilsverður í sambandi við munnmæli þau, að 
Reykdælir hafi haldið leiðarþing á Leiðarhóli. Sá hóll er i Helgastaða- 
landi í Reykjadal, uppundir fjallinu vestur frá bænum; er hann áfastur 
hólaþyrpingu mikilli, sem þar gengur þvert yfir hálfan dalinn. Þó er 
Leiðarhóll næstum frálaus og gengur einna lengst til suðurs með fjallinu. 
Á hólnum sjást þingstaðar verksummerki. Búðatóttir sjást 8 upp á 
hólnum; eru þær flestar meira eða minna óglöggvar, því hóllinn er 
mjög veðurbarinn, — þó hann sé ekki beinlínis uppblásinn, — 



H 


er jarðvegur á honum mjög grunnur einkum utan og norðantil; hafa búða 
veggirnir því þornað upp og vindurinn máð þá svo á löngum tíma, að 
lítið eitt er eftir. Þó eru tvær tóttirnar nokkurn veginn glöggvar; þær- eru 
á miðjum hólnum, liggja til norðurs og suðurs og eru samfastar á endum, 
en d} r r virðast á vesturhlið. Fyrir sunnan hólinn er láglendisspilda; þar 
eru 3 buðatóttir, allar glöggvar.. Eru tvær þeirra sambliða, þó ekki sam 
fastar-, og er hvor þeirra nál. 8 fðm. löng. Hin þriðja er vestar og er 
io fðm löng. Allar snúa þær frá austri til vesturs, eru rúml. 3 fðm. 
breiðar og hafa dyr á austurendanum. Auk þessara búða er ástæða til að 
ætla að 2 eða 3 séu horfnar. Er sagt, að einhvern tíma haíi kot verið 
„bygt á hólnum, og mun það satt vera, þó hvergi sé þess getið, og þó 
bæjarrúst sjáist ekki svo greint verði. Þar er þó túngarður kringum hól- 
inn, fornlegur mjög. Liggur hann utaní hólnum alstaðar, nema að sunn- 
an, þar er fagur hvammur sunnaní hólinn, og liggur garðurinn þar niður 
á láglendinu fyrir neðan hvamminn. Túngarður þessi er vottur um, að 
hér hefir býli verið. Sumir ætla raunar, að hann sé ekki túngarður^ held" 
ur hafi þingstaðurinn verið umgirtur. En bæði er slíkt mót venju, og svo 
sýnir það sig, að sumar búðatóttirnar eru fyrir utan girðinguna; það eru 
hinar þrjár tóttir niðri á láglendisspildunni. Túnræktarmerki ber gróður- 
inn á sunnanverðum hólnurn og norður fyrir miðju. Því eru hinar tvær 
búðatóttir á miðjum hólnum glöggvari en aðrar. Sagt er að kotið hafi 
staðið fremst (syðst) á hólnum, upp frá hvamminum. En ofaná rúst 
þess hefir síðan verið sett beitarhús. Það er nú líka aflagt, en tott þess 
er glögg. Vfið norðurenda hennar og austurhlið eru upphækkanir, sem 
virðast vera eldri en hún. Geta það verið leifar af bænum. En nokkur 
hluti þeirra hefir þó ef til vill verið notaður fyrir heystæði. Aður en 
bærinn var gjör má géra ráð fyrir að þar hafi verið 1 eða 2 búðir. Fyrir- 
ferð beitarhússtóttarinnar og upphækkananna til samans samsvarar því. 
Austantil við þá rúst virðist votta íyrir litlum hring. Stekkjartótt er á 
hólbrekkubrúninni, skamt vestur frá beitarhússtóttinni; lítur eigi ólíkt því 
út, að sú stekkjartótt sé sett ofaná búðartótt. í hvamminum, niður við 
túngarðinn er önnur stekkjartótt, er virðist vera eldri en hin. Þar er 
_eigi að sjá að búðartótt hafi verið undir. Þriðja stekkjartóttin er fyrir 
vestan suðvesturhorn hólsins, og er hún nýleg. Bæði stekkirnir og beit- 
arhúsið er frá Helgastöðum. (I. mynd er uppdráttur Leiðarhóls). 


Ljósvetningaleið. 

UmLjósvetningaleið er getið íLjósvetningasögu, k. 2. Reykdælu, k. 2< J ». 
og í Njálu k. 19.; en hvergi er sagt hvar hún var haldin og ekki 
hefir gengið nein munnmælasögn um það: Það mun hafa verið fróðleiks- 
maðuriun Jónatan Þorláksson á Þórðarstöðum í Fnjóskadal, sem fyrstur 



**■ 


vakti athygli á því, að eyðibýlið Leiðarnes mandi eigi hafanafnsitt af því, 
að það lægi svo nærri leið vegjarenda , heldur af því, að þar mundi hafa 
verið haldið leiðarþing. Þótti honum auðsætt, að hinn mikli tóttafjöldi, 
sem þar er, gæti ekki stafað frá býlinu, heldur hlyti það að vera þingbúða- 
tóttir. A þetta benti hann ýmsum fræðimönnum, er bann átti tal við, 
og fjellust menn á það. — Leiðarnes er í Hálslandi vestur við Fnjóská; 
gjörir hún þar bug allmikinn til vesturs og myndast nesið við það. Er 
þar undirlendi hallalítið, en brekkur fyrir ofan. Dálítil brún (eða gamall 
árbakki?) gengur yfir þvert nesið ofantil, og eru á honum n búðatóttir í 
röð. Víðast eru bil milli þeirra; þó eru i 2 stöðum 2 og 2 samfastar á 
endum. Við tvær aðrar sjást lika afhústóttir. Allar snúa þær frá norðri 
tii suðurs, langs eftir barðinu, eru þær frá 5 til 10 fðm. langar og nál. 4 
fðm. breiðar. Aðeins ein er jöfn á lengd og breidd um: 4 fðm. Svosagði 
Jónatan mér, að áin hefði í sínu minni hrotið norðanaf nesinu, og væri 
þar horfnar fyrir víst tvær tóttir,. er hefði verið norður af þessari röð. 
Ein tótt er fyrir ofan röðina, 6 fðm. löng og 4 fðm. breið. Þar litlu 
ofar sést rúst kotsins; er hún lítil, og getur vel verið bygð uppúr stórri 
búðartótt. Neðanundir brúninni norðantil eru 3 tóttir í röð, og norðvest- 
ur frá hinni nyrztu þeirra er ein tótt stök. Litlu vestar verður fyrir önn- 
ur brún, samhliða hinni, en lægri. A henni eru 7 tóttir í röð, og er 
hin syðsta hérumbil hringmynduð, 5 fðm í þvermál (útfyrir veggi) Ann- 
ar hringur er milli næstnorðustu og norðustu tóttar í þessari röð; hann hefir 
verið miklu stærri, en sést nú ekki nema hálfur eða þarumbil, því á þeim 
stað stendur nýleg rétt eða stekkur, sem hylur hann öðrum megin. Enn 
er tóttaröð fyrir neðan þetta barð; þar eru aðeins 5 tóttir, og eru þær 
flestar á meðal hinna minstu. Tvær þeirra eru samfastar á endum. — 
Engin sjást verksummerki tótta frá seinni tíð, nema kotstóttin og stekkjar- 
tóttin, sem nú var getið (sbr. II. mynd). 

Það sýnir búðafjöldinn sem hér hefir verið, að menn hafa fjölment 
til leiðarþinga, og þau hafa staðið yfir svo dögum skifti. Er líklegt, nð 
fleira hafi farið þar fram en yfirlýsingar einar. 


Fjósatunguþingstaður. 

Svo segir í Ljósvetningasögu, 4. k.: »Þeir áttu þá þing í Fjósa- 
tungu upp frá Illugastöðum.» Þetta er ekki nákvæmt í sögunni. Fyrst 
er nú það, að Fjósatunga er ekki »upp frá» heldur út frá Ulugastöðum; 
ög annað er það, að þingstaðurinn er ekki »í« Fjósatungu; hann er á móts 
við Fjósatungu hinum megin Fnjóskár. Samt hefir hann verið í Fjósa* 
tungulandi, því i þá daga, og til skamms tíma, átti Fjósatunga íta-k austan- 
f megin árinnar í Þórðarstaðaland. Þar er þingstaðurinn á árbakkanum. 
En því miður hefir áin brotið bakkann svo, að lítið er eftir af þingstaðn- 



um. Að vísu hefir áin lagst frá aftur, nema lítil kvísl, er enn renn- 
ur með bakkanum. Brýtur hún enn bakkann sunnantil, og eru hinar 
síðustu tóttaleifar þar komnar að því að brotna burt. Syðst sér þar í 
hring, og er brotinn af honum helmingur eða meira. Sagði Jónatan mér, 
að þá er hann mundi fyrst eftir, hefði eigi meira verið brotið af hringn- 
um en á að gizka þriðjungur; hefði hann eigi verið alllítill. Norður frá 
honum sér bakvegg af tótt, og þá enn litlu norðar bakvegg af annari, sem 
hefir verið mjög löng; svarar því, að þar hafi verið tvær búðir samfastar 
á endum. Þá er lengra dregur norður, er áin fyrir löngu hætt að brjóta 
bakkann; hefir þar gróið upp dálítil fit undir bakkanum og hann sjálfur 
hefir orðið að brekku. Þar er búðartótt á brekkubrúninni, og er það eina 
tóttin, sem heil er á þessum stað. Fyrir ofan þingstaðinn er brekka, brött 
en eigi allhá. Fyrir ofan hana er hjallamynduð flatlendisspilda, og þar 
er ein tótt einstök, stór og glögg. Er sagt að hún tilheyri þingstaðnum 
og sé búðartótt; enda hefir hún útlit til þess. En afþví hún er tiltölulega 
langt burtu, þykir mér það þó efasamt. Svo segja munnmæli, aðáFjósa- 
tunguþingstað hafi einhvern tíma fyrrum verið sett ko£, er heitið hafi Litlu- 
Þórðarstaðir. Rúst þess getur nú vel verið horfin ásamt mörgum búða- 
tóttum; sem vissulega eru afbrotnar; en eigi er þess kots getið í jarða- 
bókum, (Sbr. III, mynd). 


B. Eyjafjarðarsýsla. 

Vaðlaþingstaður. 

Svo segir í Víga-Glúmssögu, 27. k.: »Hann (Glúmur) átti ok at helga 
haustþing; en þingstöðin er fyrir austan fjörðinn, skamt frá • Kaupangi». 
Þetta er rétt; þingstaðurinn er stuttri bæjarleið fyrir utan Kaupang. En 
næsti bær við hann nú á dögum er Litla-Eyrarland, og er það fyrir utan 
hann. Vaðlaþing hefir verið kent við vaðlana í fjarðarbotninum, sem 
Eyjafjarðará hefir myndað, og myndar enn, með árburði sínum. Nú ríða 
menn um fjöru þvert yfir frá Akureyri að Litla-Eyrarlandi. A söguöldinni 
hafa vaðlarnir eigi náð svo langt úteftir. Þá hafa verið vaðlar þar, sem 
nú eru eyjar, en fjörðurinn hefir náð innundir Kaupang. Nafnið sýnir, 
að þar hefir verið kaupstaður. Sjór hefir þá gengið inn með melbrekkum 
þeim, sem þingstaðurinn var uppi á. Þær eru allbrattar, en þó eru skörð 
í melbrúnina á ýmsum stöðum, eru þau grasi vaxin, sum stærri, sum 
minni. Eitthvert stærsta skarðið myndar dálítið dalhvarf upp í milli hæða 
þeirra, sem ganga frá melbrúninni upp að fjallinu (Vaðlaheiði). Rennur 
lækjarsytra ofaneftir dalhvarfinu. Norðanvert við lækjarsytruna eru 8 (eða 
þó heldur 9?) búðartóttir í röð niður með norðurbrún dalhvarfsins. Hin 
efsta þeirra er uppi undir botni þess; hún er sérstök og girðing í kring- 
um hana, líklega víggirðing (?). Þá eru 4 áfastar hver annari. Hin efsta 



I. Leiðarhol! (Reykdælaleið). 


a. Fjárhússtótt (áð- 
ur kotstótt, off 
enn áður búðar- 

tótt?). f“| 

b. b. stekkjatóttir. f | 

i.b. stekkjartótt 

(ofan á búðar- 

tótt?). [j jj 

c. hvammur. 








WW'íp) 




II. Leiðarnes (Ljósvetningaleið). 


O ÍD Q a 


m exa pi 


Q o C3 a 


a. Kotstóttin. 

b. Fjárrjett eða stekk 
ur, sem hylur nokk 
uð af hringnum. 

c. Fnjóská. 


III Leifar af Fjósatunguþingstað. 






iAwwvtwv-AwWWwWWWft'A 





a. Fnjóská. 

b. kvíslin. 

c. eyrin. 

d. uppgróinn árbakki. 

e. árbakki að brotna. 
f heil búðartótt. 

g. g. bakveggir búða. 

h. leifar af hring. 

i. brekka fyrir ofan. 
k. stök búðartótt. 





17 


þeirra sýnist að hafa smátótt bakvið sig. Grafið hefir verið í hana við 
efri gaflinn;. verður lengd hennar því ekki mæld með vissu, en tæplega 
er hún 4 fðm. Tvær hinar næstn eru stærri, 5 og 7 fðm. langar;ganga þessar 
3 tóttir hver aí enda annarar. DjTnar eru á hliðinni sem að dalhvarfinu 
snýr. Baktil við hina neðstu af þessum þremur er og tótt, á stærð við 
hana, og virðist hafa dyr á þeirri hlið, sem að melbarðinu veit. Þessar 
tvær eru því samhliða. En við neðri enda þeirra er tótt, sem liggurþvert 
fyrir, og snýr öðrum gafli að melbarðinu, hinum að lækjarsytrunni og á 
honum haía dyrnar verið. Neðanvið hana er þúfnarimi, sem gæti verið 
leifar * af tótt, en ekki fullyrði eg það. Móts við þessar tvær síðast töldu 
tóttir er tótt í suðurbrún dalhvarfsins hinumegin við lækjarsytruna. Hún 
hefir verið grafin út. Laust fyrir neðan þúfnarimann eru 2 tóttir samhliðá, 
er snúa framgaflinum, er dyrnar hafa verið á, niður að mynni dalhvarfsins. 
Er hin syðri þeirra, sú sem nær er lækjarsytrunni, allvel glögg; hin, sem 
nær er melbarðinu, er óglöggvari. Fleiri búðartóttir sjást ekki með vissu, 
utan ein sérstök, sem er spölkorn uppi í móa þeim, sem er fyrir norðan 
og ofan dalhvarfið. Sú tóttin er einna lengst: 10 fðm. Hinar eru ekki 
meira en frá 4 til 7 fðm. Norðanvert við dcdhvarfið er Jágt og slétt 

hæðardrag; hallar því jnfnt ofan frá móanum, þar sem hin sérstaka búðar- 

tótt er, niður á melbrúninn, sem í upphafi var getið. Hæðardrng þetta er 
tnjög áveðurs og er það blásið neðantil. Þar geta rnargar búðartóttir ver- 
ið horfnar. Því nærri má geta, að á Vaðlaþingi hafi verið margfalt fleiri 

búðir en nú sjást leifar af. Og er þá ekkert líklegra en að þær hafi stað- 

ið á hinu slétta hallalitla hæðardragi. Neðst á því sunnantil er dálítill 
grasblettur, og jarðvegurinn þó mjög . þunnur og veðurbarinn. Þar sér 
þrjá hryggi eða bala, er liggja samhliða frá norðri til suðurs; gæti þeir 
eftir afstöðu sín á milli, verið leifar af búðaveggjum. Þó efast eg um að 
svo sé, því mér virðist jarðvegurinn þar líkjast nýgræðingi. Og sama er 
að segja um dálítið, hringmyndað grashvolf, sem þar er litlu ofar; það 
líkist fremur nýgræðingsbletti en fornaldarhring. Þó skal eg láta það ósagt. 
En hvað sem um það er, þá kæmi það mætavel heim við Víga-Glúmssögu, 
að búð^Einars frá Þverá hefði verið þar, sem hinir þrír hryggir eru. Ligg- 
ur beint við að hugsa sér, að Glúmur hafi gengið frá lendingunni uppí 
minni dalhvarfsins upp undir hinar neðstu búðir, snúið þar við og gengið 
til norðurs uppá melbrúnina og ætlað að ganga norðureftir henni fyrir neð- 
an þær .búðir, sem þar voru, — annaðhvort af því, að búð sjálfs hans 
hafi verið dálítið norðar, eða hann hafi ætlað að heimsækja vini sína, er 
•þar hafi átt búðir. — Hafi þá Einarsbúð verið þar, sem hfyggirnir eru, 
þá var í lófa lagið fyrir nógu marga menn að hrinda þeim Glúmi ofan- 
fyrir melbrekkuna, er þeir gengu inneftir brún hennar þar beint niðurund- 
an. Það var eins og eg sæi það, þegar eg var staddur á þessum stað; 
svo vel sýndist mér alt standa heima.(Sjá IV. mynd). 


3 



18 

Gáseyri(Gæsaeyri). 

Fárra hafna hér við land er jafnoft getið og Gása eða Gáseyrar. 
Var þangað mikil sigling fyrrum. Enda hefir þar verið ágæt höfn. Þar 
fyrir íraman liggur eyrargrandi í boga fram í sjóinn. Hefir pollurinn 
fyrir innan eyrina fyrrum verið nógu djúpur fyrir hafskip og bæði lygn 
og rúmgóður. En nú er Hörgá fyrir löngu búin að fylla pollinn aí sandi, 
svo að hann er mestallur orðinn örgrunnur. Af þeirri orsök hefir Gása- 
kaupstaður iagzt af. Svo er að sjá sem þar hafi verið farið að myndast 
þorp. Þar er mesti fjöldi tótta. Liggja þær á sléttri grund með sjónum, 
og eru í 2 röðum. Liggur önnur nær sjónum, hin á bak við hana. 4 Virð* 
ist hvor röðin fyrir sig hafa verið samanloðandi bygging, svo að vaila 
nokkurstaðar er hægt að greina eina tótt frá annari, og því ekki heldur 
að telja þær. En margar virðast þær vera, því raðirnar eru langar. Munn- 
mæli segja, að það hafi verið orðin venja stórbænda í Eyjafirði, að eiga 
búðir að Gásum og sitja þar með konurn sínum og dætrum lengri eða 
skemmri tíma á hverju sumri, meðan kaupstefna stóð yfir; hafi þar verið 
skemtanir góðar. En líklégt er, að þar hafi þó eigi verið eintómir sumar- 
bústaðir, heldur meðfram stöðug bygð árið yfir; má ráða það af því, að 
þar hefir verið kirkfa. Er dálítil brún fyrir ofan grundina, sem tóttarað- 
irnar eru á, og á þeirri brún hefir kirkjan staðið. Sér glögt fyrir kirkju- 
garðinum og kirkjutóttinni í honum. Er garðurinn hér um bil kringlótt- 
ur, nál. i8fðm. í þvermál; hefir hliðið snúið mót austri og að tóttaröðunum. 
Kirkjutóttin er nál. 7 fðm. löng. Byrjað hefir verið á að grafa í kórinn, 
en hætt við aftur. — Nú er að eins einn bær á þessum fræga stað; hann 
er vánalega nefndur »að Gæsum», og er liann skamt suðurfrá tóttaröð- 
unum 


í Svarfaðardal. 

Þá er eg fór um Svarfaðardal, bar eg bæjanöfn og örnefni saman 
við Svarfdælu og Valla-Ljótssögn, eftir því sem eg gat við komið. Bar 
þeim víðast heim. Raunar er torvelt að átta sig á örnefnum, þar sem seg- 
ir frá ferðum manna, því þar fara þessar sögur svo fljótt og ó'greinilega 
vfir. Treysti eg mér ekld til að fara langt útí það á svo naumum tíma. 
Að eins skal eg geta þess, viðvíkjandi Valla-Ljótssögu, að þar sem hún 
segir í 9. kap: »Narfi mælti: Lfótr mun ok ríða hit efra með fjallinu ok 
ofan að Vallabæ», þá er þetta eigi skiljanlegt, þar er eigi er gerð grein fyrii, 
hvaðan Ljóts var þá von. Og síðar í sama kap. segir frá því, að þá er 
Ljótur kom út úr fjárhúsinu og þeir Guðmundur vildu taka hann, þáhafi 
hann hlatipið í gljúfrið fram, og er að skilja, að gljúfrið væri rétt hjáfjár- 
húsinu. Nú er þó ekki annað að sjá, en að sagan meini Vallafjárhús og 
að Ljótur haíði komið heiman frá Völlum er hann gekk til fjárhússins. En svo 
ha^ar til, að hjá Vallafjárhúsum er ekkert gljúfur og hvergi í nánd Völl- 



19 


um. Þar er ekki annað gljúfur nær en Hofsárgilið. Og Hofs fjárhús 
standa svo nærri því gljúíri, að þar getur írásögn sögunnar átt við. Hér 
er því einhver ónákvæmni í sögunni. En úr henni má greiða með þvn 
að gera ráð fyrir, að Ljótur hafi átt annað bú að Hofi, haft fé við Hofs 
fjárhúsin, og hirt það sjálfur, að það hafi verið að Hofi, sem »þeir frændur 
voru komnir allir til boðs» og að þaðan hafi Ljótur komið, er hann gekk 
til fjárhússins. Þá verður það og skiljanlegt, að hann hafi stundum riðið 
frá Hofs fjárhúsunum »hið efra með fjöllunum og ofan að Vaila bæ», 
eins og Narfi gerði ráð fyrir. I fljótu bragði sýnist nú raunar, að sagan 
mótmæli þessari tilgátu, er hún segir í 3. kap. að Björn Þorgrímsson hafi 
búið að Hofi. En þegar að er gáð, fellir hún sjálf þau mótmæli burtu, 
þvi hún segir í 7. kap. frá því, að Sigmundur »kom um nóttina til Hojs- 
ár til Bjarnar. Á öðrumhvorum staðnum er þá bæjarnafnið skakt. Og 
er þá ólíklegra að »Hofsá« sé misritað fyrir »Hof», heldur enn »Hof» 
fyrir »Hofsá<r<. Hygg eg því’ að skekkjan sé i 3. kap. og að Björn hafi 
búið að Hofsá. Þá er ekkert á móti því, að Ljótur hafi haft annað bú 
að Hofi, og þá verður öll frásögnin, sem fyr er talin, skiljanleg og eðli- 

leg- 

Viðvíkjandi Svarfdælu skal þess getið, að rústir sjást í nesinu við 
ána fyrir neðan Klaufabrekku. En þar segir sagan að bærinn Klaufanes 
hafi verið. Þar skamt frá er pyttur sá, sem sagt er að blýstokknum með 
ösku Klaufa hafi verið sökt niður i. Þykjast menn eigi vita, hve djúpnr 
sá pyttur er. — Óþokkadæl heitir enn hjá Hofi. En um tótt hofsins er 
ekkert hægt að segja, því síðar hefir verið bygt ofaná hana. 


C. Skag , afjas , ðarsý«la. 

í H j a 1 1 a. d a 1 . 

Um Hoj í Hjaltadal er ritað í Aibók Eornleifafjelagsins 1888—92, 
því Sigurður Vigfússon’ rannsakaði fornvirkin þar sumarið 1886, og hefir 
hann skýrt svo ítarlega frá þeim, að eg hefi engu þar við að bæta öðru 
en því, að norður af hól þeim sem fjárhúsin standa á, og hofið hefir, 
að ætlan S. V., staðið á, gengur lækkandi rani nokkuð langur. Eftir hon- 
um norðanverðum liggur tóttaröð mikil og samanloðandi, og líta glögg- 
vustu tóttirnar út fyrir að véra bæjarhúsatóttir. Og sé það rétt, þá er 

annaðhvort, að þar hefir bærinn staðið í fyrstu, eða fleirbýli hefir verið 

að Hofi á sínum tíma. Um »skálatóttina», sem S. V. lýsir bls. 108 
segja munnmæli, að hún hafi verið bygð til þess, að drekka í henni erfið 
mikla eftir Hjalta. Enda er hún flestum tóttum stærri, þeim er eg hefi 

séð. Mældist mér hún nál. 18 fðm. löng og 7 fðm. breið útfysir veggi 

(faðmarnir voru stignir). Afhúsin eru næstum jaínstór að sjá, um 3 fðmu 
á hvern veg hvert um sig. Hefir verið innangengt í tvö þeirra, en hið 
þriðja virðist að hafa haft útidyr.(Eg dró tóttína upp, sbr. VII. mynd). 



20 


Um Hóla í Hjaltadal skrifaði S. V. i sömu árb , og lýsir þar einkum 
skrautgripum kirkjunnar. Nú eru þeir komnir til Forngripasafnsins íRvík 
allir nema róðukrossarnir, altaristaflan og skírnarfonturinn. — Var fullyrt 
við mig að steintegund sú, sem fonturinn er gjörður af, finnist uppi á 
Tindastól, og væri vert að rannsaka, hvort svo er. — Nú er búið að breyta 
allri gerð kirkjunnar að innan; þar er nú allt eftir nýjustu tízku, en öll 
fornmenja-einkenni horfin. Var mér sagt, að þá hefði menn hætt að hafa 
mætur á slíku, er myndirnar voru farnar úr kirkjunni: var að heyra, að 
menn hefði mjög saknað þeirra, enda þótt þær væri eigi eins vel geymd- 
ar í kirkjunni eins og í Forngripasafninu. Nú er líka komið timburhús i 
stað bæjarhúsanna á Hólum. Stendur húsið hærra uppi á túninu, og er 
þar fegra útsýni. En dapurt er að sjá rústirnar einar eftir afhinumfræga 
stað við hlið ldrkjunnar og kirkjugarðsins. — S. V. lét taka afrit af leg- 
steinum þeim, sem innan kirkju eru og prenta í Árb. En eg léttakaafrit 
af þeim, sem í kirkjugarðinum eru læsilegir. 


Hegranessþingstaður. 

Mér þótti ófróðlegt að koma ekki á Hegranessþingstað, þó eg vissi 
vel, að eg þurfti ekki að bæta upp lýsingu Sigurðar Vigfússonar á þeim 
stað (Árb. Fornlfél. i'c88—92) né uppdrátt Capt. Daniels Bruuns af 
honum (Fylgirit við Árb. 189^), sem hvorttveggja lýsir mikilli vandvirkni. 
En mér var sérstaklega forvitni á að skoða bringana, sem þar eru, og 
glöggva mig sem bezt eg gæti á því, hvort þeir liti út fyrir að vera frá 
sama tíma og búðatóttirnar eða ekki. Eg verð nfl. að játa það, að eg á 
bágt með að trúa því, að alt sem sagt er í sögum og munnmæium um 
»dómhringa« og »lögréttur» fornmanna, sé tilhæfulaust. Og það er ein- 
mitt á Hegranessþingstað, sem Grettla (kap. 72.) nefnir lögréttu, Því þótti 
mér sérstök ástæða til að skoða þann hring, sem á þessum stað er nefnd- 
ur lögrétta í munnmælum. Það er hinn stóri hririgur, sem á uppdrætti 
Capt. D. Br. er merktur c. Þessi hringur er frábrugðinn öllum öðrum 
siikum hringum, þeim er eg hefi séð, að því, að hann er fyltur upp ínn- 
an, svo að slétt er útaf honum alstaðar nema þar, sem túngirðing er sett 
á brún hans. Alstaðar, nema þar, er hann utantil hnéhár eða meira og 
mjög fornlegur. Hér er því ekki um eiginlegan hring að ræða, heldur 
um afarstóran, kringlóttan pall, sem ekki kemur til mála að notaður hafi 
verið sem hestarétt, fjárrétt eða neitt þesskonar. Sem búnaðar-mannvirki 
er hann til alls ólíklegur, nema ef vera skyldi heystæði. En margt mælir 
þó móti því, að svo hafi verið: að hann líkist alls eldd hinum fornu hey- 
stæðum eða stakkgörðum, sem viða má sjá; að hann er óþarflega stór 
fyrir hið litla hey af tún-gerðinu, og um annað hey hefir hér ekki verið 
að ræða, og það sem mestu skiftir, að hér er svo veðurnæmt, að engum 
heilvita manni hefði dottið í hug að hafa hér heystæði án öflugs skjól- 



21 


garðs í kring, og sízt svo hátt, scm þetta mannvirki hefir verið meðan það 
var ósígið. Sáðgarður, t. a. m. hvanngarður, hefði heldur ekki verið fylt- 
ur upp að innan, því síður sem hér hefði verið meiri þörf á, að hann 
gæfi gott skjól. Engu fildegra er, að þessi upphækkun hafi verið búin til 
undir kofa þá, er einhvertima hafa verið settir á hana; slíkt erfiði hefði menn 
ekki lagt á sig að óþörfu, þar eð hér eru góð húsastæði hvar sem vill. 
En á hinum forna palli gat verið álitlegt að byggja; er og auðséð, að hann 
er eldri en kofatóttirnar. Eg get ekki séð annað líklegra, en að munn 
mælin hafi rétt að þetta sé lögréttan, sem Grettla nefnir Samt sem áð- 
ur verður þessi niðurstaða að vera því skilyrði bundin, að Hklegtgeti talist , 
að slikir afmarkaðir staðir hafi tíðkast d þingum formnanna. Og i því efni 
tjáir ekki að binda sig eingöngu við það, sem stendur í sögunum eða 
lögunum fornu. Sögutnar geta lítið um slikt, af því það kemur vanalega 
ekki söguþræðinum við; og hin rituðu lög eiu yngri en svo, að í þeim 
geti það átt heima, sem gilti fyrir lög fyrst framan af, meðan landið var 
nynumið. Fyrst eftir landnám var hvert goðorð nokkurs konar ríki fyrir 
sig, og af því leiddi, að hin fyrstu þing voru háð annaðhvort eitt fyrir 
hvert goðorðsumdæmi, eða þá fyrirfáein goðorð í samfélagi, sem sameinast 
höfðu ti) þess af frjálsum vilja. Slík þing voru öllum óháð nema hlutaðeigandi 
goðum,er kvöddu þau saman þegar þeim sýndist,ýmist til að setja niður ágrein- 
ingsefni, eða tilað gera nauðsynlegar fyrirskipanir, er síðan giltu sem lög fyrir 
hlutaðeigandi þinghá. Þá voru goðarnir raunar nokkurs konar einvalds- 
drotnar, hver i sínu umdæmi, og ekki skyldir að halda þing, fremur en 
þeir vildu. En bæði voru menn hneigðir fvrir samkomur, og líka hefir 
mörgum goða þótt hyggilegra, að semja fyrirskipanir sínar með beztu 
manna ráði; svo þurftu og aliir þeir, er fyrirsldpuninni áttu að hlýða að 
heyra hana, og var því nauðsynlegt, að sem flestir þeirra kæmu sam- 
an til þess. Og til að tryggja hlýðnina settu goðarnir þinghöldin í sam- 
band við átrúnaðinn; þeir »helguðu« þingin af sínu andlega valdi, svo að 
alt, sem þar gerðist, ' skyldi hafa bindandi gildi. Til þinganna sótti nú 
fjöidi manna, karla og kvenna, og hinn helgaði þingstaður var þeim öli- 
um heimill. En að eins fáir tóku þátt í þingstörfum: þeir er goðinn 
kvaddi til að ræða um þau málefni, er íyrir lágu. Þeir þurftu að hafa 
næði og vera afsíðis; handa þeim þurfti að afmarka sérstakt svið með 
sérstakri helgi, er þeim, en engum öðrum,væri heimilt. Lá þá beint við 
að friða slíkt helgisvið. Það mátti gera með þrennu móti: annaðhvort 
umgirða það, eða hleypa því upp, ellegar setja niður stengur í kring- 
um það og festa strengi á Allar þessar aðferðir munu hafa tíðkast fram- 
an af, meðan það var frjálst og menn gátu haft það eftir því sem þeim 
sýndist á hverjum stað. Sú aðferðin, að hleypa sviðinu upp, hefir líklega 
verið fátíðust, því hún var starfamest, Að strengja um sviðið var hæg- 



22 


ast og hefir því ef til vill orðið almennast með tímanum. Er eigi ólík- 
legt, að svo hafi verið gjört á alþingi. En eftir þá aðferðina geta engar 
menjar sést. Eigi er ólíklegt, að hringir utan um staríssvæði þinga hafi 
verið nokkuð tíðir framan af; átti þá við að kalla þá hvort sem vildi 
dómhringa eða lögréttnr , ef sami hringurinn var ýmist notaður til að dæma 
þar mál eða taka ályktanir um eitt eða annað, sem fyrirskipa þurfti í hlut- 
aðeigandi þinghá. Hefir það þá farið eftir atvikum, hvort nafnið fremur 
festist við hringinn. Hugsanlegt er, að lögréttu -naýnið sé yngra en frá 
þjóðveldistímanum, og tekið upp eftir nafni lögréttunnar á alþingi, af því 
að meðvitundin um skyldan tilgang hafi vakað í minni manna. En það 
er eins ve] hugsanlegt að nafnið sé fornt. Það kemur í sama stað niður. 

Nú kemur það íil athugunar, að hringar ; sem kallaðir eru lögréttur , 
eru víðar en á þingstöðum: þeir eru iíka hjá fáeinum bæjum, sem voru 
höfðingjasetur til forna, t. a. n; í Hvammi í Hvammssveit og Grund í 
Skagafirði o. fl. Þess hefir verið getið til, að þessir hringar sé raunar 
fjárréttir , »1 ögrétti r«, en lögrétt hafi svo breyzt i lögrétta. En móti þessu 
mælir: að orðið »lögrétt« er ekki til í daglegu tali Það kemur fyrir í 
lagamálinu og mun vera komið þaðan í Svarfdælu; að »lögrétt« er að eins 
haft iim opinberlega ákveðna sm lurdráttarrétt fjár, sem rekið er af fjalli á 
haustin. Eru slíkar réttir auðkendar. á því, að þær hafa sína dilka ; þeir 
eru þar óhjákvæmilegir; en hringarnir hafa enga dilka; og að staðirnir, 
sem slíkir hringar eru á, — sumir, að rninsta kosti — eru óhentugir til 
sundufdráttar. Eremur er hugsanlegt, að þetta hafi verið heimafjárréttir 
eða sáðgarðar. En mér sýnist líka hugsanlegt, að höfðingjar, séín bjuggu 
á þessum stöðum, hafi boðað þingmenn sína á fund heima hjá sér, að 
þeir hafi umgirt þar og helgað fundargjörðarsvið og að sú girðing hafi 
svo fengið lögréttu nafn, í líking við tilsvarandi stað á þingum. Um 
þetta segi eg að eins að það sé hugsanlegt , engu síður en hver önnur 
tilgáta. 

A Hegianesþingstað er það að eins stóri hringurinn eða pallurinn, 
sem eg hefi haft tillit til í hinu framanritaða. En um hinn litla hring, 
sem á uppdrætti kapt. D. Bruuns er merktur með /;, er það að segja, að 
mér sýnist hann heldur nýlegur, nýlegri en túngirðingin, og er hún þó 
nýlegri en búðatóttirnar. Hann hefir samt ekki'verið fjárrétt, því hann 
er dyralaus En hann getur hafa verið sáðgarður *(t. a. m. hvanngarður, 
og tilheyrt kotinu, sem sagt er að hér hafi verið um hrið og heitið Litli- 
Garður. Þar er nú stekkur, sem sagt er að kotið hafi verið, og er því 
rúst þess horfin. En sögnin um kotið styðst einkum við nafnið og við 
túngirðinguna. Eigi er þess getið i jarðabókum, og mun það að eins 
hafa verið bygt um stuttan tíma. 

Það er ekki af neinni »tröllatrú« á »dómhringa« og »lögréttur«, að 



23 


eg hefi notað tækifærið hér að framan til að segja álit mitt um það mál. 
Eg fell að sjálfsögðu frá því ef gildar sannanir koma á móti því. 


H é r a ð s v ö t n i n á S t u r 1 u n g a t í ð. 

Svo segir í Sturiungu, 6. þ. 13 kap (1. útg.j: »Sturla reið þá í 
Hegranes ok var í Ási frjádaginn og laugardaginn Mariomessu . . . . en 
eftir Mariomessu reið hann upp í Sæmundarhlíð með flokkana ok á 
Langholt .... Sturla reið pá norður (sum.: austur) yfir vötn ok fundust 
peir (Sighvatur) við Vallnalaug« . Eftir því sem Héraðsvötnin renna nú, 
er þetta ekki skiljanlegt. Ekki þarf að fara } 7 fir þau, þótt farið sé af 
Langholti tii Vallnalaugar. Þá er að eins Svartá yfir að fara. En hún 
getnr ekki verið kölluð »vötn«. Það er ekkert umtalsmál, að þá er 
Sturla reið norður yfir »vötn«, þá eru það Héraðsvötnin, sem svo eru 
nefnd. Þau hafa verið buin að fá það nafn þá þegar. Á þeim tíma hafa 
þau því runnið milli Langholts ogVallnalaugar. Enda sjást þess merki að 
að svo hefir verið. Svo hagar landslagi, að Skagafjarðarhéraðið er í heild 
sinni dalur, rnikill og víðlendur Frá botni hans gengur aflangur ás út 
eftir honum og skiftir innri (syðri) hluta hans í tvo arma; rennur Jökulsá 
út eftir eystrí arminum, en Svartá út eftir hinum vestra Bæjaraðir eru 
eftir báðum hliðum ássins. Yzti bærinn að austanverðu heitir Vind- 
heimar. Þar mjókkar ásinn og lækkar, og endar í digrum melrana nokk- 
uru utar. Frá Vindheimum liggja brattar melbrekkur út með rananum að 
anstan; þær heita Vindheimabrekkur. Ganga þær frá landssuðri til útnorð- 
urs og mynda eins og sneiðingu á ranann, þar til hann þrýtur. Hefir 
þar skorist frá enda hans melhóll, er Skiphóll heitir. Hann er grasivax- 
inn ofan og sumstaðar utan. Nú tekur við víðlent sléttlendi, sem 
nær yfir mestalt láglendi héraðsins. Það heitir Vallhóimur. Nú á dögum 
er það þó enginn »hólmur«, því nú liggur það fast upp að Vindheima- 
brekkum. í Vallhólmi bólar að eins í einum stað áframhaldi ássins; það 
er flatt holt, ekki all-lítið ummáls og liggur sunnarlega á Hólminum. Það 
heitir Vallholt. Skamt austur þaðan er Vallnalaug. Út undir sjó kemur 
framhald ássins aftur upp og myndar aflanga hæðarspildu. Það er Hegra- 
nesið. Það er nú á dögum umflotin ey, því nokkur hluti Héraðsvatna 
rennur til sjávar fyrir norðan það, en nokkur hluti þeirra fellur vestur 
um héraðið, skilur Hegranes frá Hólminum, fellur svo í Svartá og með 
henni til sjávar fyrir vestan Hegranesið. Nafnið Vallhólmur eða Hóltnur- 
inn bendir til þess, að sá sléttlendisfláki hafi á sínum tíma verið umflotin 
ey. Enda er efsti hluti hans, frá Vindheimabrekkum og langan veg út 
fyrir Skiphól, ekkert annað en árburður: uppgrónar eyrar með kvísla 
farvegum hér og hvar. Jarðvegur á eyrum þessum er því þykkari, sem 
utar dregur, eða nær Hólminum, Bendir það til þess, að lengst muni 



24 


vera síðan vötnin runnu þar. En þau vötn voru Jökulsá , sem þar heíir 
þá runnið yfir í Svartá. Nú er það sameiginlegt fyrir öll þau vötn, sem 
langt koma ofan úr fjöllum og ekki sízt jökulvötnin, að í vatnavöxt- 
um ryðja þau svo og svo mikilli grjótmöl ofan með sér þangað sem 
liallinn minkar og straumurinnn verður lygnari. Þar neniur grjótmölin 
staðar í botni farvegsins, og er það kallað að vötnin »beri undir sig«. 
Og þau bera undir sig, þangað til farvegurinn verður þeim of grunnur. 
Þá víkka þau hann tiJ hliðanna, oftast þó meira til arínarar, eftir því sem 
landslag er til. Þar kemur, að farvegurinn verður allur nýr. I þann far- 
veg bera þau aftur undir sig; brjóta sér þá enn nýjan farveg og svo geng- 
ur koll af kolli. Þannig hefir Jökulsá í Skagafirði hagað sér; eftir því sem 
hún bar undir sig norður við Hólminn, eftir því braut hún sér farveg 
norður á við, ekki færist hún öll í einu úr stað, heldur myndast kvisl 
eftir kvísl, sem ýmislega brjótast saman og sundur. Þá hefir hún dreift 
sér meir og meir um eyrar þær, sem hún myndaði jafnóðum; og af 
því hún er þá í inörgu lagi og slær sér út um héraðið, fær hún nafnið 
Héraðsvötn. Þannig færist hún meira og meiia suður á við og eftir 
langan tíma er hún komin fast upp að Vindheimabrekkum. Þá hefir 
þar að likindum verið undirlendi, sem hún hefir brotið burtu,. grafið sig 
svo inn undir rætur brekknanna, svo þær hafa hrapað ofan og orðið að 
snarbröttum melbrúnum, sem þær eru nú. Eftir því sem brekkurnar 
brotnuðu, mjókkaði endi ássins, og það því meir, sem lengra dregur út 
með rananum, því þar kastar straumurinn sér fastara og fastara að. Á einum 
stað, lengst út með rananum, grefur straumþunginn vik inn í hann, og 
vikið smástækkar, og verður loksins að skarði í gegnum ranann. Skip- 
hóll er losnaður frá. Fram úr því skarði brýzt nú áin, og svarar vídd 
þess þvi, að hún hefði rnnnið þar öll um tíma. Hún grefur sig svo 
niður í skarðinu, að þar verður lygn hylur. Má vel vera, að þar hafi 
verið ferjustaður um hríð, og Skiphóll fengið nafnið af því. Það er eigi 
ólíklegt, að hér hafi hún einmitt runnið á Sturlungadögum. Sturla »reið« 
samt yfir hana, en fór ekki á ferju. Hefir þá verið vað á henni nokkuru 
neðar, eftir að hún kom í Svartá. Allan þann tíma, sem Jökulsá rann 
yfir í Svartá á þessum svæðum, hefir bæði Hegranes og Hólmurinn ver- 
ið áfast efri hluta Blönduhlíðar, en Djúpá hefir ávalt runnið til sjávar 
austan vert við Hegranesið. Þá var réttnefni að kalla það nes. — Það 
er lögun eyranna og gróðurinn á þeim, sem mér virðist benda til þess, 
að vötnin hafi fært farvegi sína á þann hátt, sera nú var sagt: legið einna 
síðast upp við Vindheimabrekkur og fallið út milli Skiphóls og ranans 
og svo í Svartá. £n hér báru þau enn möl undir sig, og þar kom, að 
þau hættu að hafa rúm i skarðinu, þar rann siðast djúp og mjó kvísl, en 
eyrar á báða vegu við hana. Eftir þvi sem árburðurinn hækkaði þar og 
framrás vatnsins varð torveldari, eftir því tóku vötnin að kasta sér meir 



Leifar af Yadlaþingstað. 


++H-f+ +. f . 

-»■+ f+4 , ^4- 

^+*>+ t + 
=f ++ -t-, í ++ 
sf t ++- + i- f 

N+ t+ rf + - 

Rh + !: 


' ' f + 

+ t + + + f , 

++4 + **+ + r +* t, + + 

+ + ++-* 

tt+t-;i+i + + + ++tt t 

:+++it + t + +i+t t -t 

+t:;® i *+ ++ ;+++:; 

i + ;*+;+; + ;;+: + ;+J 

i: +:. + i:; + :+:!i + t 



ö. ú!. Lækjarsitra. 
b.b . mélbrekka. 
r. r. dalhvarf. 

d. d. uppblástur. 

e. víggyrð(?) búð. 

f. útgrafin búð. 

g. þúfnabarð. 
h* hryggir. 

i. hringur(?). 





V. »Hofíótt« á Hofstöðum í Mývatnssveit. 


! I ! I I i I 11 I ' I i j > 


'Wiilii'í' 



a. Bærinn (afstaða), 

b. hoftóttin. 

c. hesthús. 

d. d. forn túngarður. 

e. lítill hringur. 

f. stór hringur. 

mm S'g' túnbrekka. 


VI. » Ingimundarhöll << 

við Ingimundarhól í Víðidal. 


VII. »Skálatótt« 

á Hofi í Hjaltadai. 



Pacht & Crone phot 






2J 

og meir norður og austur á við. Brjóta þau frá sér jarðveginn, sem 
var þar fyrir, og fá með því móti lægri farveg í þá átt, heldur en nú 
var kostur á vestan megin, þar sem alt var fult af árburði. Fyrst komst 
dálítil kvísl norðaustur í Djúpá, meðan aðalvötnin runnu þó enn vestur 
í Svartá. Kvísl þessi stækkar óðum, meiri hluti vatnanna legst í hana 
og hún myndar sér marga og breytilega farvegi. En nú reka vötnin sig 
á hina feykilegu árburðarskriðu, sem Djúpá hefir borið fram, og hljóta nú, 
ásamt henni, að gera bug vestur á láglendið. Hinn mikli vatnsþungi, 
sem nú legst í þann bug, grefur sig æ lengra til norðvestur, og þar 
kemur, að kvislin brýzt út með Hegranes-hæðinni sunnanverðri yfir í 
Svartá. Þar heitir nú Affall. Mestur hluti vatnanna rennur þó út úr 
Djúpárósi. Og enn rennur kvísl út með Vindheimabrekkum og út úr 
Skiphólsskarðinu til Svartár. Nú er Vallhólmur umflotinn og réttnefndur 
hóltnur. Þessi síðastnefnda kvísl heldur þó áfram að bera undir sig, 
þar til hún kemst ekki lengur fram. Fafla nú öll vötninút með Blöndu- 
hliðinni. Djúpá er nú hætt að vera sjálfstæð á lengur en út eftir daln- 
um og fram af skriðunni; þar sem hún hafði áður runnið sem djúpur 
graflœkur út eftir láglendinu, þar renna nú Héraðsvötnin. Nú er hún 
því ekki lengur kölluð Djúpá, héldur Djúpadalsá, eftir dalnum, sem hún 
kemur fram úr. Eins hefir það verið með Svartá, meðan Jökulsá rann 
yfir í hana, að hún hefir ekki haldið nafni sínu lengra en þangað til þær 
komu saman. Því er svo kveðið að orði, að Sturla reið norður (eða 
austur) yfir vótn , er hann fór af Langholti til Vallnalaugar. Aðrir staðir 
í Sturlungu, þar sem Jökulsá er nefnd, eru of óakveðnir til þess„ að hægt 
sé að taka þá til samanburðar. 


Skeljungssteinn. 

Af því leið mín lá fram hjá Skeljungshóli, skoðaði eg hólinn og 
steininn Skeljungsstein , sem er svo kunnur í þjóðsögum. Hóllinn myndar 
nef, sem skagar út á eyrarnar, er Norðurá hefir myndað fyrir innan Silfra- 
staði. í fljótu bragði sýnist svo, sem á hólnum hafi staðið stóreflis-bær, 
sem þar séu margar og stórar tóttir eftir. En þegar betur er að gáð, sést 
að svo er ekki. Dældir þær og hryggir á hólnum, sem svipar til tótta, 
hafa enga reglulega skipun, og auk þess er þar mikið af svo stórum stein- 
um, að ekki kemur til mála, að þeir séu þangað færðir af mönnum- Það 
hefir einhvern tíma fyrir löngu hlaupið skriða úr fjallinu fram á nefið og 
myndað þar upphækkun með óreglulegum hryggjum og dældum, sem síð- 
an hefir gróið upp. í skriðunni hefir verið mikið af stórgrýti, og standa 
margir steinar enn upp úr jarðveginum. Einn þeirra er Skeljungssteinn. 
Hann er nú hvorki stærri en sumir aðrir steinar þar, né heldur er hann 
svo settur, að veki eftirtekt, eða .að tilefni sýnist til að gefa honum sér- 
slakt nafn. Hann er nál. i al. hár upp úr jörðu, rúml i 1 /* al. langur og 

4 



26 


Og allt að i al. þykkur að neðan, en þynnist uppeftir. Efnið í honúm 
er »basalt«, eins og í öðrum steinum þar og í fjallinu fyrir ofan. Það 
sem gjörir stein þenna merkilegan eru götin sem í gegnum hann eru. 
Þau eru 2 fyrir ofan svörð, en sagt er að hið 3 sé sokkið í jörð. Þau 

liggja gegnum hann endilangan, hvort við hliðina á öðru, með svo sem 

5 þuml. millibili, og er annað lítið eitt ofar en hitt. Þau eru kringlóit, 
svo sem 3 þumlungar að þvermáli, eða þó tæplega það, þráðbein og 
slétt innan, að því er séð verður, jafnvíð og jafnlangt á milli þeirra til 
til beggja enda. Útlit haía þau til að vera mannavirki, en að öðru leyti 
er það þó ólíklegt að svo sé. Það ekki hægt að sjá, i hvaða tilgángi 
þau gætu verið gerð, en alt of seinlegt og vandasamt verk til þess að 

það geti verið gert tilgangslaust. En ekki liggur heldur opið fyrir að 

sjá, hvernig náttúran heíir gert þau. Mér datt i hug, að vera mætti, að 
er »basaltflóðið«, sem steinninn er úr, storknaði, hefði trjáteinungar orðið 
innan í þvi, og væri götin eftir þá; Þó þykir mér það ekki vel liklegt. 
Vil eg því fela vísindamönnum að skeia úr þessu. Eg get þess hér, af 
því sögnin segir, að maður hafi borað götin. Og það er satt, að þau 
eru á steininum. 


D. Húnavatnssýsla. 

»Ingimundarhöll«. 

Svo segir í Vatnsdælu, 14. kap. »Þá mælti Ingimundr: Sjá dalr 
er mjök víðivaxinn, köllum hann Víðidal, ok hér ætla ek líklegt til vetr- 

setu. Þeir voru þar vetr annan, ok gerðu sér þar skála, er nú heitir 

Ingimundarhöll«. Enn í dag heitir Ingimundarhóll í Víðidal. Það er 
stór, einstakur hóll á nesinu þar sem Faxalækur kemur í Víðidalsá. Fylgir 
sú sögn hólnum, að Ingimundur hafi haft þar vetursetu. En Ingimundar- 
höll er fyrir löngu gleymd 1 . Þá er eg ferðaðist um Húnavatnssýslu sum- 
arið 1894, köm eg því ekki við að skoða Ingimundarhól, og athuga 
hvort þar sæist forn mannvirki. Því gerði eg það nú. Bjóst eg þó 
naumast við að sjá glögg merki til skála Ingimundar eftir 990 ár. Þótti 

mér því mikils um vert, er eg kom þar og sá slíkt mannvirki sem þar 

er. Rústin er norðan undir hólnum, liggur frá norðvestri til suðausturs 
og skiftist í 4 tóttir, sem hver gengur af enda annarrar. Hin suðaust- 
asta er stærst, vel 7 faðma löng og 4^/2 faðma víð, Dyr eru úr norður. 
enda hennar inn í hina næstu, hún er 10 faðma löng en ekki nema 4 
faðma víð. Hún hefir útidyr á eystri hliðvegg, og aðrar dyr úr norður- 
endanum inn j hina næstu tótt, sem er hér um hil jafnstór henni en 
hefir engar útidyr. Veggir þessara tótta eru mjög mikilfenglegir. Norð- 

1) Prófessor Finnur Jónsson œtlar, að »höll« sé mislestur fyrir »hólU. 

E. Br. 



27 


asta (norðvestasta) tóttin er minst, ekki nema 3 faðma löng og nál. 2 
faðm viða. Veggir hennar eru miklu rýrari en hinna, hún hefir útidyr, 
en ekki er innangengt i hana. Við vesturhlið 3 hinna fyrtöldu eru furðu- 
lega miklar upphækkanir, fult svo breiðar sem tóttirnar sjálfar, en sýnast 
þó ekki að vera tóttir. Við hina fyrst töldu, víðu tótt er upphækkunin 
breiðust, en mjóst við hina þriðju og gengur þar að sér. Við norðvest- 
ustu, endatóttina, er engin upphækkun. Get eg eigi fremur gizkað á ann- 
að um upphækkanir þessar, en að það hafi verið heystæði. Má og nærri 
geta, að Ingimundur hafi eigi sezt hér að undirbúningslaust. Sagan get- 
ur þess, að hann fór í landaleitun. Hefir hann þá riðið á undan norður, 
valið þennan stað til vetrarsetu, látið byggja þar og afla heyja, svo alt 
hefir verið tilbúið þegar aðalflutningur hans kom undir haustið. Sérstök 
tótt er svo sem 100 faðma í norður frá »höllinni«, hér um bil 7 faðma 
löng og 4 faðma víð, og virðist hafa dyr á austurenda. Eigi gat eg 
fundið til grjóts í rústinni, hygg eg það lítið veru, enda er hóllinn grjót. 
lítill melhóll. Mundi því til lítils að grafa hana út. Enda skal eg játa 
það. að þó eg hefði haft mannafla til þess — sem ekki var — þá mundi 
eg ekki hafa tímt að spilla svo merkilegum forngrip, sem þetta mannvirki 
er. (Sjá VI mynd). 



Um nafnið ,höfðaletur‘. 

Eftir August Gebhardt , dr. phil. í Níirnberg. 


í »Árbók hins ísl. Fornleifafélags« 1900, 39. bls., getur Brynjúlfur 
fornfræðingur Jónsson um getgátur þær, ergerðar hafi verið um uppruna 
höfðaletursnafnsins. En mér þykir líklegast, að engin af þeim sé rétt. 

í útlöndum brúka menn orð, sem heitir t. d. á móðurmáli mínu, 
þýzku, kapitalschrijt , en á latínu literæ capitales, og táknar hið elzta róm- 
verska letur, þar sem bókstafirnir eru allir jafnstórir og enginn munur á 
stórum (þ. e. a. s. upphafs-) stöfum og smáum. Reyndar eru til tvö 
slík letur: kapítalletrið, sem vér höfum haldið til vorra daga í upphafs- 
stöfum'hins latneska prentleturs (hins svo kallaða antiqua-leturs), og un- 
cial-letrið, sem hinir smáu bókstafir latínu- og settleturs eru runnir úr. 
Aðalmunurinn á þeim er sá, að flestir stafirnir eru rétthyrndir í kapítal- 
letrinu, en bogamyndaðir í hinu. 

Hvað nú nafnið litera capitales eða kapitalschrijt snertir, þá halda 
menn, að tilefni þess hafi verið það, að þetta letur var mest notað í 
kapítula-yfirskriftum, þá er menn voru fyrir löngu farnir að rita textann 
með latínu- eða settletri. 

Nú segir dr. Guðbrandur í Öxnafurðu-orðbókinni á 385. bls., að 
höjðaletur þýði the angular letters jound in inscriptions on old tombstones , en á 
fornum og nýjum legsteinum finst einmitt það letur, er menn kalla kapi - 
tal í útlöndum. 

Reyndar er höfðaletrið eigi rétthyrnt; en það hefir enga sérstaka 
upphafsstafi, og er þetta aðaleinkenni höfðaletursins í samanburði við 
önnur letur, sem voru og eru notuð á íslandi. Enda hefir uncial-letrið 
aldrei verið notað á íslandi, svo íslendingar greindu eigi á mílli kapital- 
leturs og uncialleturs. 

Enn fremur þykir mér líklegast, að höfðaletrið hafi í upphafi oftast verið 
skorið út á súlnahöfðum og rúmstuðlahöfðum, svo þetta hafi gefið tilefni 
til nafnsins, enda var höfðaletrið mjög vel fallið til útskurðar á súlum og 
fjölum. í gömlum húsum hér í bænum, sem eru alt að þriggja eða 



29 

fjögra alda gömul, eru fjöldamargar tröppusúlur með ártölum og eiganda- 
nöfnum útskornum á. höfðunum; svo eru t. d. í voru húsi tvær súlur, 
önnur með ártalinu 1550, önnur 1551, og er sú tafla, eða sá rammi, sem staí- 
irnir og tölurnar eru á eða í, alveg eins og á skajtinu á islenzkum hornspceni , 
er eg keypti af bóndapilti, þá er eg var við Geysi sumarið 1888, og sem 
er með orðinu »geisr« með höfðaletri. Letrið líkist mest myndunum a 
hjá Brynjúlfi, en að eins g, i og r eru aðskilin frá leggjunum með tvö- 
földum skurði. 

Af þessu held eg, að höfðaletursnafnið sé eígi annað en íslen 5 ;k 
þýðing á útlenda nafninu litteræ capitales , og styðjist við það, að höfða- 
ietrið var upprunalega mest skorið út á höfðum á trjámunum. 


20. fehr. 1901. 



Legsteinar. 


Legsteinar í Keldnakirkjugarði. 

I. Meðsettletri. 

1. Hier ] hviler | Ektaborit b | arn þeirra Ehru | göfugu höfð | 
ingshiona Jó | ns Guðmund | sonar oc Helgu | Gisladottur Gvunij at 
naf | (n)i sem i heimin | n fæddist an | no 1630 þ. 17 septembris | 
eir í Guði sætt | sofnaði þann 26 sama mánaðar | og árs. Drottinn 
er | mín arfleifð. Psal. 1 6. 

(Ártalið er óglögt; getur ef til vill verið 1680). 

2. Hier hviler | barnldnd Od | (ds) Jónsson r | frá Vatzfirði | 

sem bar nafn sijns afa | S. Guðmund r | To(rv)ason r | sofn að á 1. 
áre | sijns aldz ao.. 73 | Leifið börn | unum til mijn’ að k | z 

bm\ a þeim | það ekke þ. | S. R. 

3. Hviler hier hulin | n Skij | lu heiðursmann | digðagreiður Nafn | 
frægra nitur jafne Ne | fner Grim Jónson | efneð lögriettumaw er | 
lagað liðugt gat margt | til friðar Christur nú gaf | honum kærsta 
krónu á Dijrðar Fró | ne. Hann fæddest 1689 , giptest 1710 , griet 1731 , 
og hlaut | so giptu aptur 1736 , Lifðe 61 og dó 1750 til lukku skaptur. 

(Strikin undir tölunum munu benda á það, að ef þeim er slept, 
verður eftir visa með rímnalagi (afhendingu). 


4 Strijðs lok með | stærsta fryðe | og stórum gæðum fjekk 
ÞÓRA | GOTTSCHLCS | DOTT 7 glöggt vottaz | goð IIII ungbarna 
móðir | að siötta sótte | hana drottinn | sæluvist hlaut hiá Christo | 
í hæða helgum gæðum | hliómande h°(?) nu liomar H° vr fædd 1703 , 
at heiman gefen 1731 , J hiuskap þreiðe 7 | á aare xti 1738 en aldurs 35 

deiðe. 

(Strikin undir tölunum merkja sama og á steininum næsta á undan). 




3i 


II. M e ð 1 a t í n u 1 e 11 i (breyttu). 

5. Sáler riettlátra eru í Guðs hende | Eiríkur Biavrnson hviler 
| hier hvern Guð til siin [ kallaðe j(?) SPTB? Anno 16' | Sap. 3. 

(Manaðardagurinn er ógJöggur, en af ártalinu er brotið. Eiríkur bjó 
á Keldum og átti Þórunni Snæbjarnardóttur bónda þar, Halldórssonar. 
Faðir Eiriks var Björn bóndi á Keldum, Þorleifsson lögmanns Pálssonat). 


6. Sap. 3. Animæ | justorum in | Manu Dei | sunt | . 
Sá guðhrædde | ærugöfuge sæm | darmann Guðm | undur Torva(son) | 
sofnaðe sæll í Drottne á sinne | sottarsæng z | og heimile a LXVII | 
are sins aldurs | anno x: MDCLXXII XIII aug. Sálen lif | er i Guðe | 
líkamenn hier til iarðar lagður. 

(Guðmundur Torfason bjó að Keldum og átti Valgerði Halldórs- 
dóttur lögmanns. Hún ásamt dætrum sínum, Guðlaugu og Þórunni, af- 
hendir kirkjuna að Keldum með inuentario 27 jiíní 1642). 


7. Hier hvila | heiðurshion | Halldór Guð | munzson og Ingi- 
biörg Halldorssdó | tter husbænd 53 á Reiðarvatni | frá 1811 til 1833 | 
þau öbluðu auðs mz | iðn z ráðvendni z glö | ddu mz hm guma ríka | 
og þa snauðu eins. B. T. 


8. Hier hvila | siðpruð gæða | hion sálugi Biarne Hall | dórs- 
son | Góð dæme öðrum gá | fu af siemz Gnðríður sál. Eiólfs | dótter. 
Fæddz | giptz 1709 | Börn þeirra 17 I Sálu(ð) ^ 175 1 ~ 

(Þessi hjón bjuggu á Vikingslæk). 


9. Hier er látinn | líkami veikur | en andinn heiJl á | hæð- 

um liíir | Páls bónda Guðmunds | sonar á Kjeldum. | Fæddur 29 
marti 1762 Dáinn 20. ág. 1828 | Með ótignum var hann merkismaður 

| að mannviti og fróðleiksgildi | Marglesinn í lögum og lista safni | 
var hann bókkærri en bændur áðrir | Búhöldur að framsíni og fedrætti 
| vottar það auður mikill eftir skilinn | Hann var triggfastur og fast- 
ur í ráði | stiltur i orðum, spakur 'og gætinn | hugull við auma og veg- 
farendur | þolinmóður í veíkindum og þraut hverri | Mælti hann aldrei 
mót forsjón dírri | Metnaðist ei heldur af munaði heimsins. H G. 
Th. (P. A. s.). 

(Páll bjó á Keldum eftir föður sinn Guðmuud Erlendsson, er keypti 
þá jörð af sr. Guðmundi Magnússyni. Kona Páls var Þuríður Jónsdóttir, 
systir síra Páls skálda). 

10. Hjer liggja lík | látinna merkishjóna | Brynjólfs Stepháns- 

sonar | er fæddist 23. dag júní 1739 | giptist 1788 | átti 20 börn 



32 


hvar at 6 lifa | deiði 24. dag desemb. 1841 | og Helgu Jónsdóttur | 
er fæddist 27. dag águst 1766 | giptist 1788 | átti 19 börn, hvar af 
5 lifa | deiði 16 dag aprílis 1841 | Iðkuðu digð og dáð | dugnað og 

ráðvant geð | guðhræðslu geislum stráð | gáfum fyrirtaks með | því 
er nú minning þeirra | gróðursett hjer á grafarbeð 1843. 

(Þau hjón bjuggu á Kirkjubæ á Rangárvöllum. Synir þeirra voru 
þeir, Gísli sál í Flagveltu, Guðmundur sál á Keldum og Stefán sál. á 
Kirkjnbæ, faðir Brynjólfs á Selalæk). 


11. Hjer hvílir Þórun Snæbjarnard. 

(Á þessum steini hefir aldrei meira verið. Þessi Þórunn er án efa 
kona Eiríks Björussonar, tölul. 5.). 


12. Apoc. XIV. cap. Sælir eruþeir framliðnu sem | í Drottne de... 


13. Svo sem Drottne | þóknaðest | svo er það skieð. 
(Á þessum tveim hefir heldur aldrei meira verið). 


III Með blöndnu letri. 

14. Certus in | eternæ | patriam | migrare | salutis | Saa 
fróme guðhrædde ma n Tor | ve Eiríkss | sofnaðe sæ | tt í Drottne a 
52 are sijs aldurs anno | 1640 24 mai | hvers líka T hier en | sál- 
enn með Drottne í eilifre gleðe | lifer | 

(Latinu orðin eru með latínuletri, hitt með settletri. Torfi var son 
Eiríks Björnssonar [tölul. 5]. bjó á Keldum og átti Guðlaugu Guðmunds- 
dóttur prests í Gaulverjabæ. Þau giftust 1611. Þeirra son var Guðmundur á 
Keldum [sjá tölul. 6]). 

15. Vir | pius et admodum | reverendus | D N | Gott- 

skalchus | Theodori E. | pastor Keldensis | EMOI | PAP | TO | SHN 
XPI 2 T íl | KAI | TO | AnOOANEIN | XEPA 02 | Fæddur 1666 | vígðiz 

24 ára 1690 | Deiðe 70 ara 1736 | a embættisare 46. Eckustands 4. 

(Latínan efst á steininum er með latínuletri. Grískan með grisku- 
letri og myndar sporbaug á miðjum steininum; eu innan í baugnum er 
réttur og öfugur nafndráttur: G. Þ., með snarhandarletri. íslenzkan, neðst 
á steininum, er með settletri. Gottskálk prestur bjó nokkur ár á Keldum. 
Hann gifti þau Bjarna og Guðríði á Víkingslæk 1709, [sjá tölul. 8]). 

Legsteinar í Teigskirkjugarði. 


I. Með rúnaletri: 
Hjer hvílir Vigfús Magnússon t G(uði). 



33 


II. M e ð 1 a t í n u 1 e t r i, upphleyptu: 

Þaðan 

sundrast og saman koma 
andvana moldir 
þeirra 

göfugu, guðhræddu og nafnfrægu 
hjóna 

Brynjólfs Thorðarsonar | Thorlacii | og 
Jórunnar Skúladóttur. 

Hann var 

forðum sýslumaður í Arnes | þingi. 

Tvisvar kvongaðist hann’ og 
tvisvar varð hann ekkjumaður. 

Hann lifði í hinu fyrra hjónabandi IV | aar. 
og þvi síðara L en embættis IV aar. 

Alls lifði hann LXXXI aar. 

Fæddist A o MDCLXXI, Deiði Ao 1762. 

Hún lifði ásamt honum í heilögum egta | skap 
L aar, hvern guð blessaði þeim 
Með III sonum og I dóttur 
Alls lifði hún LXIIX aar 
Fæddist A p MDCXCIII. Deiði A p 1761. 

Esaj. cap. XXV. Hann mun dauðann uppsvelgja eilíflega, og 
DROTTINN, DROTTINN mun þerra tárin af allra andliti og burttaka 
íorsmán sins fólks af allri | jörðunne. því að 

Drottinn hefir það sagt. 


iLegsteinar í Úlfljótsvatnskirkjngarði. 


1. Hier hvila | heiðurshion | Gísli Gíslason | deiði 16 águst 
18 | 58, 84 ára gamail | og Þjóðbjörg Guðna | dóttir deiði 20 maí 18 66 
að al~| dri 96 áia. Sæl eruð þier sem | í Drotni dóuð. 

(Þessi hjón biuggu að Villingavatni). 

2. Hier hvila | heiðurs hion | frá | Ölfusvatni | Þórður 

Magnússon | fæ. 6 . apr. 1786. f 10 apríl 1858 | Guðrún Þorgeirs- 

dóttir | fæ. 4 maí 1794 f 7. nóv. 1864. Giptust 1812. M. M. 


5 



34 


Legsteiim í Hvammskirkjugarði. 

(í Hvammssveit). 

[Er með breyttu latínuletri, og stendur það svo sem hér er settj, 

Saxo sub hoc 
jacent 


DN: Theo 

Thor 

dorus 

biorga 

Tordi F. 

Erich 

Ecclesiæ 

(?)thei 2 

Hvammensis 

Filia 

Parochvs 

D. Theo 

et vicna(í) 1 

dori ux 

rum Præ 

or p(?)ie 2 

positus 

tate cæ 

Vir pieta 

terisqve 

te et doc 

virtvti 

trina 

bus incly 

insig 

ta mu 

nis. 

lier 


Emilitante in 
Triumphantem 
avocati Ecclesiam 


A: MDCCXXXIX 
.Phil. i. 

Mihi Christus 
vita est mors 
mihi lucrum. 


I Staðarhraunskirkjugarði er brotinn legsteinn yfir konu, og er nafn 
hennar molað burtu, en sést, að hún hefir verið Þorbjörnsdóttir, fædd 
1:777, gift 1809, dáin 1829. 

»Börnum 3 bezta móðir«. 

»Deyr fje deyja frændur« o. s. frv. 


1) Óglögt. 2) Úrhlaupinn stafur eða galli í steininum. 



35 


Leg , steinn í Fróðárkirkjngarði 

(íslenzkur steinn með latinuletri). 

Hjer hvíler andvana j heiðurs bóndinn | Olafr Bjarna borinn 7 
febr. 1794 | giftist 1818 jungfrú | Ingveldi Grímólfsd | Fæddust þeim 
4 börn | en 2 af þeim ásamt móður sinni | og 2 tippeldisbörn | um 
harma hann dáinn 6. marz 1863. | Hann var | guðhr. góðsamr | 

gjafmildr heilráðr | veglyndur vandaður ] virtur og elskaður. 

Legsteinar i Laug’arbrekkukirkjugarði. 

1. Her under hviler salig | Mathias Guðmandson | forvalter 
ofver Arnesta | pens kloster udi Snefelds | sydtsel hans kiære hustru | 
som fra dette elendige lif | salig af Christo var heden kal | dt paa 
Arnestapen den 12 | februarii- anno MDCLX Gud lade | hende med 
alle utvalde be | komme en ærefuld opstandelse | Psalm ii6 af det 
7. 8. 9. vers | Min siel ver nu til freds | igien thi herren giör vel 
i | mod dig thi du ryckte min siel fraa döden mit öge fra graad | min 
foed fraa fald ieg vil | vandre for herren udi de levende lande. 

2. Her under | hviler den nu sl unge | Karl Peder Mogensen 

| föd udi Kiöbenhavn | og döde her paa Arne stappen den 27 | 

februarii MDCCXIX da hand havde betient | welædle og welbirdige 
nu sl. Matias Pedersen kongl. Mayí^ welbestaldei | stadtz hauptmand 
og raadmand her i Kiöben | havn og edle Christian Poulsen Fyen | 
begge octroyerede til Negotien udi | Arne stappens district for kiöb- 
mand | 17 aar her paa Stappende og til en admin | delse denne steen 

haver ladet over | hannem legge og bekostet. 

Gud give hannem glædelig Opstan [ delse paa dommedag ao 1723. 

[Steinarnir eru úr marmara og með breyttu latínuletri. Hinn síðar- 
taldi er brotinn og sum orðin því sködduð nokkuð. 3 


Legsteinn í Ingjaldshólskirkjugólfi 

(með latinuletri). 

Wakned upp | af svefne andvaraleisesins | ó þjer men sem 
fram hja vn | % ganged gráted landsens hriggilegt tllfelle ad | hjer er 
til hvíldar lagdur sá sem alt landed | ma gráta wiis og hágöfugur herra 
| Hr. Magnús Jonsen lögman iíir nordur | og westur íslande fæddur 
MDCXLII | og frá sislumansembætte til lögmans | kjören anno 
MDCLXXIX hvörju hand tjenade med ærv og virding i XV ar | alt 
þangad til hand safnadist | til syna foreldra og deide anno MDCXCIV 
þan XXV aprilis og deide a LII are sins aldurs | Discite mortales 



36 

jacet | hic cum pondera virtvs | simoritur virtvs numina pose more | 

Discite nam rectum et magna | observantia lecvn | hie jacet hic norma 
est descite tholi colæ. 

[Steinninn er nokkuð máður, og eigi heldur fullbjart á honum, er 
eg las á hann; má þvi vera, að latínorðin séu eigi öll rétt lesin]. 

Brynjúlfur Jónsson. 










Um 

myndir afgripum í Forngripasaíninu. 

Eftir 

Jón Jakobsson. 

O 1 í u m y n d 
(nr. 708). 

Þessi mynd er gefin safninu í júnímánuði 1869 af frú Gyttu Elínu 
Thorlacius á Eskifirði, ekkju Bjarna . sál. Eiriarssonar læknis Thorlacius á 
Eskifirði (f 1867); það er stór olíumynd af Jóni Thorlacius á Berunesi á 
Berufjarðarströnd, sýslumanni í Múlaþingi (-{-1712), syni Þorláks biskups 
Skúlasonar, og bróður þeirra biskupanna Gísla og Þórðar Þorlákssona, 
konu hans, Seceliu (Sesselju) dóttur Hallgríms prófasts Jónssonar í Glaum- 
bæ í Skagaérði (fi68o) og sonum þeirra tveimur, Þorláki og Vigfúsi, er 
dóu ungir við háskólanám í Kaupmannahöfn. Myndin er sjálf (án um- 
gerðar) 71 sentimeter á breidd og 115 sm. á lengd, umgerðin er 12 sm. 
á breidd; myndaspjaldið er samskeytt úr fimm pörtum, eins og ljósmynd- 
in ber vott um; hafði einn af fyrverandi eigendum myndarinnar látið taka 
hana úr umgerð sinni, saga sundur í fimm parta og búa til úr kistil(ll), 
eiu göt hér og hvar á myndinni eftir naglana, sem reknir hafa verið í 
gegnum hana. Efst á myndaspjaldinu hægramegin er Jón sýslumaður; 
hann hefir verið fríður maður sýnum, eins og Espólin segir. Hann er 
með þykt, jarpt hár, er liðast á herðar niður, með skegg á efri vör og 
klofið hökuskegg, svartan klút um hálsinn, lykkjuhnýttan, og yfir honum 
hvítan trefil úr líni, er hangir niður á brjóstið; hann er í dökkgráu fati 
yztu klæða, mittisvíðu með þrísettum hnapparöðum að framan með snúr- 
um þvert yfir mittishnappana, með stuttum ermum; sér fram undan erm- 
inni á hægri handlegg í hvíta, rykta línermi með líningu að framan, hægri 
hendina leggur haun á brjóstið; við vinstri hlið hans sér á sverð; er með- 
alkafli þess silfurbúinn, handbjörgin úr silfri og silfurhnappur efst á því; 
vinstra megin við höfuð hans efst á spjaldinu standa stafirnirnir T h “s, 



(Jesus hominum salvator), sem eigi sjást berum augum A ljósmyndinni. 
Vinstra megin á myndinni, andspænis sýslumanni, er kona hans, Secelia; 
hún hefir kollháan, barðastóran, svartan hatt á höfði (eins og konur 
Gísla biskups Þorlákssonar á myndinni nr. 31 ti í safninu), með 3 hvít- 
um borðum á neðri hluta kollsins og hvítum borða á barðbrúninni; undir 
hattinum hefir hún borið fald og um hann vafið að neðan rós-saumuðu 
höfuðbandi, er hylur mestan hluta ennisins, á vinstri hlið hattkollsins er 
stór, gyltur, kringlóttur skjöldur með verki og svörtum depli (steini) í 
miðjunni. Hún er í svartri, aðskorinni hempu með löngum ermum og 
8 kræktum silfurpörum að framan, efst á henni er kragi með líkri 
gerð og höfuðbandið; framan á börmum hempunnar eru hvítar snúrur og 
á báðum boðungunum ofanverðum gyltur hempuskjöldur með líkri gerð 
og hattskjöldurinn. Vinstra megin við höfnð frúarinnar sjást á frummynd- 
inui stafirnir Æt. 4 6 (þó sést eigi allur síðari tölustafurinn), mun það eiga 
að vera ætatis anno 46 (á 46. aldursári); hægra megin við höfuð Jóns 
sýslumanns stendur: Æt. ... 4; er fyrri stafurinn rnáður af, en mun 
eiga að vera 5 (o: ætatis anno 54); milli hjónanna, rétt fyrir neðan tvo 

efstu parta myndarinnar, er einnig mjög óljós lina, sem nær upp i sam- 

skeytxn, les eg hana þannig: Ao 1.33, næstfyrsti tölustafurinn er alger- 
lega ólesandi, en mun eiga að vera 6, þvi að neðar á myndinni, hægra 
megin við Jón Þorláksson, stendur: Ao, milli hjónanna standa tölustaf- 
irnir: 16, og vinstra megin við konu hans: 88, og kemur þá alt heim. 
Myndin mun vera gerð af þeim hjónum árið 1688 og upphaflega hafa 
verið sérstök mynd, eins og hinn hvítmálaði blaðabaugur fyrir neðan 
myndina bendir á, ártalið 163311x110 vera fæðingarár Jóns sýslumanns 1 og 

hann þá á 54. ári, þegar myndin et tekin, en kona hans á 46. ári, eftir því 

sem ráða rná af tölunum vinstra megin við hana, enda er hún unglegri 
en hann á myndinni 2 . Innan í blaðabaugnum, sem af er skorin önnur 
hliðin, eru máluð með stóru latínuletri þessi orð: Effigies viri consultissimi 
d n Jónae Thorlaci reg. mayt. per provinciam. mulensem praefecti simul ac 
vxoris eius Seceliae (Mynd afhinum (lög)lærðasta manni herra Jóni Þor- 
lákssyni konunglegrar hátignar sýslumanni i Múlasýslu, ásamt mynd af 
konu hans). — Neðri helmingur myndarinnar, eins og hún er nú, 
sýnir tvo sonu þeirra hjóna, Vigfús og Þorlák, þeir eru báðir hárprúðir 
sem faðir þeirra, með hár á herðar niður, og mjög iíkt búnir, þeir eru 
í einhneptu fati yzt klæða með víðum stuttermum og þröngum dökkurn 
ermurn framundan með líningu að framan; um mittið fellur fatið að lim- 
um, en gapir að ofan. Þorlákur er hægra megin á myndiuni, til hægri 
hliðar við höfuð hans er stafurinn: T(orlákur) og þar niður undan: nat: 


1) Þorlákur biskup Skúlasou, faðir haus, giftist 1630. 

2) Allar þessar tölur eru ósýnilegar á ljósmyndinui, 



39 


(us d: fæddur) 1675, en vinstra megin: J(onaeus d: Jónsson) og þar fyrir 
neðan: Obiit 1697 (dó 1697); hægra megin við Vigfús stendur svo í sömu 
röð: W(igfús) nat(us) 1676 og hinu megin: J(onaeus) 1694. Fyrir neðan 
myndina er hvitmáluð brík, sem beygist niður á við til hliðanna og þar 
niður undan þessi orð með gyltum gotneskum stöfum: Loflegra bræðra 
Jýking er, Jjóst Thorlaks og Vigfúsa(r) hier, Jonsona hvörier haatt með 
nafn, hvijla nú vært. í Kaupenhafn, í jörtagarði hvör öðrum hja helgrar 
Trijnitatis 1 kirkju aa. 

Hallg. J. S. 

Mér er ókunnugt um höfundinn að þessum miður skáldlegu minn- 
ingarorðum, en mér hefir dottið í hug, að það kynni að vera Hallgrímur 
Jónsson, sýslumaður í Múlaþingi (71736), bróðír þeirra Þorláks og Vig- 
fúsar, því að hann mun eitthvað hafa fengist við Jjóðagerð (sbr 4 Espólíns 
Árbækur IX 6). — Mynd þessi, sem upphaflega hafa verið tvær myndir, 
hékk fyr meir, að sögn, í kirkjunni í Beiunesi, þaðan hefir hún síðan 
verið tekin og komist i ræktar- og skeytingarlausar hendur. Nú er hún 
á Forngripasafni íslands, sem hefir sent hana utan til viðgerðar og sýnt 
henni þann sóma, sem henni ber. 

O 1 í u m y n d 
(nr. 4637). 

Mynd þessi er tekin eftir olíumálaðri mynd, sem kom til Forngripa- 
safnsins sumarið 1899 frá Kirkjubæjarkirkju í Hróarstungu í Norðurmúla- 
sýslu, ásamt altaristöflu úr alabasti og Maríulíkneski úr tré frá sömu 
kirkju. Myndin er af síra Olafi prófasti Einarssyni á Kirkjubæ, syni sr. 
Einars Sigurðssonar í Heydölum í Suðurmúlasýslu, hálfbróður Odds bisk- 
ups Einarssonar og föðúr skáldsins síra Stefáns Oiafssonar í Vallanesi; er 
hann málaður þar með konu sinni, Kristínu Stefánsdóttur, Gíslasonar 
biskups Jónssonar, og börnum sínum öllum, 13 að tölu. 

Mynd þessi er það, sem nefnt' er triptychon 0: þrískift tafla með 

tveim vængium, sem hver er helmingur af breidd töflunnar, svo að væng* 

irnir hylja algerlega aðaltöfluna, þegar þeim er lokað; eru margar af 

altaristöflum safnsins með því lagi. Taflan er úr eik, hæð hennar er 

135 sm. upp á bust, en 103 sm. upp þangað, er sniðið byrjar; á breidd 

er hún 89 sm., vængirnir 44J/2 sm. hvor; er á annan þeirra negldur 

listi, er gengur rúml. ! /2 sm. út á hinn, vænginn, þegar töflunni er lokað. 

Tveir eru okar á hvorum væng, vængirnir á hjörum og ganga lamirnar 

eins og þá var títt, langt út yfir miðja vængina; eigi eru þær gagnskorn- 

ar, en mjög verklegar. Þegar töflunni er lokað fylgja vængirnir alstaðar 

brún hennar; engin er mynd á þeim að utanverðu, heldur eru þeir ein- 

litir og málaðir rauðir. Umgerð töflunnar er 9 sm. — með vængjum 
- 

1) Þrenningarkirkjugarði í Kaupmannahöfn. 



4 o 


io sm. — á þykt, innan í henni, næst sjálfri töflunni er gyltur listi úr 
tré, íhvolfur. Aftan á sjálfri, töflunni (á 'bakinu) stendur á ljósleitum 
grunni með svörtum arabiskum tölum ártalið: 1648, og mun það vera 
það ár, sem myndin var tekin, enda er Ólafur prófastur mjög ellilegnr á 
myndinni, með fannhvítt hár og skegg; þar fyrir neðan standa svo með 
latínuletri þesfl orð úr fyrra bréfi Páls postula til Timotheus: Pietas ad 
omnia vtilis est, promissionem habens vitae presentis acfvtvrae. 1. Tim. 
IV. (Guðræknin er til allra hluta nytsöm, hafandi þessa lífs fyrirheit og 
svo hins eftirkomanda). 

Á miðja töfluna er málað krosstré, sem nær alt upp í kverk bust- 
arinnar og langt niður á töflu; efst á þvi er pergamentsrolla (yfirskriftin) með 
orðunum: Jesús frá Nazaret konungur Gyðinga, á þrem tungum, hebresku 
grísku og latinu, þar fyrir neðan hangir Kristur á krossinum með þyrni- 
kórónu á höfði, blóðugar hendur og fætur og sárið á síðunni. Hægra 
megin við krossinn ofanverðan er svo að sjá, sem eigi að vera skýjað og 
þrungið loft, en hinum megin er kringlóttur blettur með Ijósi umhverfis, 
og mun það eiga að tákna sólmyrkva þann, er um getur í píníngarsögu 
Jesú Krists; þar fyrir neðan liggur svo mjög dauf leturlína með latínslmm 
bókstöfum beggja megin við krossinn yfir þvera töfluna, er mér virðist 
véra þessi orð: Spes alit (hægra megin og) sagricolas (vinstra megin við 
krossinn) 1 , sést að eins votta fyrir síðasta orðinu á ijósmyndinni; neðar á 
töflunni grillir í turna, hús og stórbyggingar og mun það eflaust eiga að 
vera borgin helga (sbr. myndin af Magnúsi prúða nr. 2060 í safninu, er 
einnig sýnir borgina helgu bakvið krossinn), þar niður undan er grunnur 
myndarinnar grænn, og inun það ef til vill eiga að merkja grænar grund- 
ir og jurtagróður (sbr. myndina af Ara Magnússyni nr. 3108 í safninu), 
en alt er þetta, er eg nú hefi lýst, mjög dauft á frummyndinni og sum- 
part ósýnilegt á ljósmyndinni, enda er það í fjarlægð (»Baggrund«) á 
sjálfri myndinni. Neðst á krosstrénu er náhöfuð (hauskúpa). — Tíl beggja hliða 
út frá krossinum eru myndir af séra Ólafi, konu hans og börnum,eru synir hans 
þrír þeir elztu, efst hægra megin við krossinn, en hinum megin andspænis fjórar 
af dætrum hans; þá koma þau hjónin, séra Ólafur og Kristín, krjúpa þau sitt 
hvoru megin við krossinn og fórna höndum, og svo gera einnig þau 5 
börn, sem fyrir neðan þau eru á myndinni. Til vinstri handar við konu 
séra Ólafs, nokkuru neðar, eru enn tvær af dætrum hennar, en neðst eru 
sem í hvirfingu um höfuðskelina tveir drengir til hægri handar og eitt 
stúlkubarn til vinstri og fyrir neðan sjálfa höfuðskelina þrjú ungbörn í 
reifurn; er bersýnilegt, að hin síðast töldu hafa dáið í reifum. Hér eru 
þannig talin 15 börn séra Ólafs Einarssonar, en síra Einar Sigurðsson í 


1) Vonin elur (akur)jarðbyggja. 



4 * 


Heydölum, afi þeirra, getur að eins um io í Barnatöluflokki sínum (Ldsb. 
nr. 690 8l®), er hann orti 1626, sem sjá má af vísum þessum: 

Þrír synir Ólafs eru, 

Eiríkur fyrstur þeirra; 

Stefán og með Jóni 
allir gæfumenn kallast, 

Marqrét mest af dætrum 
með Þorgerði verður 
að beztu kvenmanns kostum, 

Kristín og Guðný systur. 


Guðrún mín *hin góða 
gæfu fær alla æfi, 

Helgu hamingjan fylgi, 
haldi blessun margfaldri, 
angurlaus Margrét yngri, 
ein þó nafnið sé seinast, 
flokkur Ólafs þar þekkist 
í þeim hinum nýja heimi. 

Hér eru taldar allar dæturnar, sem myndin sýnir að komist hafa á legg, 
eru þvi allar líkur til, að Þórdís su, sem Espólín og Ólafur Snóksdalín 
nefna, hafi aldrei til verið; eru þá að eins ótaldir hjá síra Einari báðir yngstu 
drengirnir, sem á myndinni standa, og ungbörnkr 3, sem myndin sýnir 
að dáið hafa á 1. ári; má vel vera. að þau hafi þá eigi fædd verið, er 
síra Einar orti Barnatöluflokk sinn, þar sem mynd þessi er að öllum 
líkindum tekin 22 árum síðar, eða þá verið dáin, því hann getur eigi 
annarra niðja sinna en þeirra, er á lífi eru 1626. Sennilegt er, að bræð- 
urnir standi á myndinni eftír aldri, og í þeirri röð, er síra Einar telur 
þá, og er þá Eiríkur (síðar prestur á Kirkjubæ eftir föður sinn, ^1690) 
næstur krossinum, þá Stefán Ólafsson (skáld og prófastur í Vallanesi, 
fi688, nýkominn sama árið, sem myndin er tekin, frá Kaupmannahöfn 
að afloknu háskólanámi 1 ], og yztur Jón, sem fátt er um kunnugt, enda 
kemur það vel heim, því að sá sem í miðju stendur er gjörfilegastur og 
fyrirmannlegastur þeirra allra, virðist honum svipa mjög til móður sinn- 
ar í andliti. Síra Ólafur, Eiríkur og Jón eru allir með pípukraga um 
hálsinn, og í síðum, víðum ermakápum. en Stefán og yngri bræðurnir, 

1) Sbr. hina fróðlegu ritgerð dr. Jóns Þorkelssonar (yngra) um Stefán 
Olafsson framan við 2.|bindi af Kvæðum Stefáns Olafssonar Kmh., 1886 bls. I—LIV. 

6 



42 


þeir er neðar standa á myndinni, hafa slétta línkraga um hálsinn; að öðru 
leyti virðist Stefán eins klæddur og faðir hans, en drengirnir eru i treyju 
og viðum stuttbuxum. Svo er að sjá, sem málarinn hafi þekt vel 
(eða haft fyrir sér) síra Ólaf, konu hans og að minsta kosti 2 af sonum 
hans, þvi andlit þeirra eru einkarvel gerð með lífi og einkennileik í yfir- 
bragði; aftur á móti virðast andlit dætranna margra stælt eftir andliti móð- 
ur þeirra, eins og dæmi eru til með fleiri myndir frá 16. og 17. öld, 
þar sem höfðingjar eru málaðir með skylduliði sínu (sbr. myndina af 
Magnúsi prúða og skylduliði hans nr. 2060 í safninu, þar eru allir synir 
hans 5 stældir eftir honum og dæturnar 6 eftir móður þeirra, en hæðar- 
munurinn einn sýnir, að þau eru á ýmsu aldursreki). Kona sira Ólafs og 
6 dætur hennar eru allar líkt klæddar, í ermakápum og rauðuin kyrtli inn- 
an undir, er sér á að framan, þar sem kápan slær sér út (sést eigi á 
ljósmyndinni), þær eru allar með pípukraga ura hálsinn, með hatt á höfði 
og faldað undir; sér á tröfin niður undan hattinum. Sú yngsta er og 
líkt búin, en er með rauða hettu á höfði. 

Undir myndinni standa þessi orð á latínu, rituð með gyltum, stór- 
um, rómverskum bókstöfum: 

Effigies admodvm reverendi et doctissimi (1. lína) 
viri D. Olai Eineri pastoris Kirkebæensis et (2. lína) 
ecclesiarum Mulanarz præpositi vigilatissi(mi) (3. lina) 
vnacum vxoris ejvs, et XV. liberorvm (4. lína) 

(Mynd af hinum háæruverða og hálærða manni herra Olafi Einars- 
syni presti að Kirkjubæ, og mjög árvökrum prófasti í Múlaþingi, ásamt 
(myndum af) konu hans og 15 börnum). 

Hægri vængur myndarinnar sýnir Jesúm nakinn, með mittisskýlu, 
þyrnikórónu á höfði og standa geislar af; hann stendur við steinstöpul(?) 
eða súlu, ofan á stöplinum er að sjá sem borð úr hvífum marmara(?) og 
í því miðju hringur; frelsarinn er með samanreyrðar hendur og taugin 
föst í hringnum. Á hinum vængnum er uppiisan; sér þar í opna gröf- 
ina og lokið, er rís upp við enda hennar, frelsarinn er stiginn upp úr gröf- 
inni, hann teygir hægra fótinn niður, en hinn er boginn og ber hærra, 
hann er með mittisskýlu og fellur dúkur (líkklæði) af vinstri öxlinni niður 
með bakinu og fram með hægri hlið hans; vinstri höndina hefur hann til 
himna með upprétta 2 fingur, en hægri höndina réttir hann niður með 
dúknum, augu hans mæna til himins og er geisladýrð um höfuð hans. 

Þetta er 7. olíumyndin, og ein hin merkilegasta, sem safnið hefir eign- 
ast af höfðingjum 16. og 17. aldar með konum þeirra eða öllu skyldu- 
liði; hinar eru: 1) af Magnúsi prúða með konu og börnum, 2) af Ara 
Magnússyni og Kristínu Guðbrandsdóttur, 3) af Gísla biskupi Þorlákssyni 
og konum hans þremur, 4) önnur mynd af Gísla biskupi með einni af 




43 


konum hans. Allar eru myndir þessar til safnsins komnar frá kirkjum 
(Haga, Ögri, Hólum og Kirkjubæ) og fyrirkomulagið hið sama á þeim 
öllum: kross í miðju og karlar og konur út frá honum sitt til hvorrar 
hliðar. Hinar eru: 5) mynd af Jóni sýslumanni Thorlacius með konu og 
tveim sonum (sem Árbókin nú flyt.ur) og 6) mynd af L. Gottrup, lög- 
manni á Þingeyrum, með konu og börnum. 


Sverð, spjót, öxiogspjót. 

(nr. 559, 557, 565, og 575) 

Fjórir af hlutum þeim, sem á neðstu myndinni eru, sverðið í miðj- 
unni (nr. 559 í safninu), spjótið þar fyrir ofan (nr. 557), öxin þar fram- 
undan (nr. 565) og spjótið neðst á myndinni (nr. 575), eru allir fundnir 
veturinn 1868 fyrir norðan garð á Hafurbjarnarstöðum í Gullbringusýslu 
og eru nokkur hluti af hinum merkilega fundi, sem þar fanst í 7 dysjum; 
þrír hinir fyrst nefndu eru allir úr sömu dys, en nr. 575 úr annari dys. 
Það sem heilt er af sverðinu er um 49 sentimeter á lengd, þar af hjöltun 
og meðalkaflinn 17 sm., brandurinn liðlega 6 sm. á breidd uppi við 
hjöltun, meðalkaflinn er tæplega 10 sm. á lengd og 2 sm. á breidd um 
miðjuna, en breikkar til endanna, þó meira niður; utan á honum eru 
nokkurs konar kinnar úr tré með 2 rákum eða skorum eftir endilöngu, 
er svo vafið þar utan um silfurvír siiúnum og sléttum á víxl; neðri 
hjöltun eru ii 1 /^ sm. á lengd og 2 sm. á breidd úm miðbikið, en breikka 
lítið eitt til endanna; efri hjöltun eru nokkuru minni en hin, að.eins 9 
sm. og að því skapi mjórri, en með sömu logun; ofan á þeim er stór 
hnappur þriskiftur, þannig, að stærsti hnappurinn er í mið- og 2 smærri 
sinn til hvorrar hliðar við hann. Bæði hjöltun hafa verið lögð sléttu 
silfri að utan, sem sjá má að nokkuru leyti af ljósmyndinni og er víða 
þar inn á milli smelt snúnum silfurvír, sitt hvoru megin við stóra hnapp- 
inn í samskeytunum eru og 2 silfursnúningar. Brandurinn er tvíeggjað- 
ur sléttur, þykkastur um miðjuna og þynnist jafnt út til beggja eggjanna; 
framan af honum vantar mikið; þó er sjálfur blóðrefillinn heill og liggur 
hann innan í döggskónum; má af því sjá, að sverðið hefir legið í sliðrum; 
utan um blóðrefilinn, sem með döggskónum er rúmlega 12 sentímeter á 
lengd, en innan í döggskónum eru leifar af sverðsliðrunum, þær eru úr tré 
innst, en þar utan yfir virðist hafa verið strigi eða leður eða þá hvort- 
tveggja, verður það eigi séð til hlítar, með því að efnið er orðið mjög 
ryðbrunnið. Döggskórinn er úr bronse, hann hefir verið gyltur og sjást 
enn nokkurar leifar gyllingarinnar á jöðrunum og víðar, hann er með 
gagnskomu verki, er myndar ormahnút og er svo að sjá, sem þar sé 
einn dreki stór, og flétti tveir aðrir minni ormar sig utan um hann. — 
Sverð þetta hefir verið mikil gersemi, og er víst eigi yngra en frá 10 



44 


öld, enda bera dysjarnar með sér, með öllu því, sem í þeim er, að þær 
eru frá heiðni; að það séu dysjar Krístjáns skrifara og fylgdarmanna hans, 
sem Norðlendingar drápu veturinn 1551 til hefnda eftir Jón biskup Ara- 
son og sonu hans, er þjóðsaga ein, sem við ekkert hefir að styðjast. 

Nr. 557. Stór fjaðraspjótsoddur, úr sömu dys, fjöðrin er 33 sm. á 
lengd og 4 sm. á breidd, þar sem hún er breiðust, skarpurhryggur geng- 
ur eftir endilangri fjöðrinni beggja megin, það sem eftir er af falnum er 
tæplega 8 sm. á lengd og efst á honum sést í bláendann á skaftholinu. 

Nr. 5Ú5. Axarblað úr járni, mjög járnmikið, það er 19 1 / 2 sm * á 
lengd að auganu meðtöldu, 9 sm. fyrir egg, þykt axarinnar fyrir neðan 
augað eru tæpir 3^/2 sm., tveir oddar ganga fram og aftur úr auganu, 
eins og á fleiri fornaldaröxum (sbr. 1769 í safninu o. fl.); rifið er út úr 
auganu þeim megin. er frá snýr á myndinni. Öxi þessi er alveg með 
sama lagi og önnur, sem nýlega hefir fnndist með öðrum fornmenjum á 
Kroppi í Eyjafirði, en talsvert járnmeiri. 

Nr. 575. Fjaðraspjót með brotnum oddi. Fjöðrin er tæp 13 sm. 
fram að brotinu og 3 sm. á breidd fyrir neðan falinn, falurinn 12V2 sm. 
á lengd, mikið er ryðgað aftan af honum, leifar af fremsta hlutu skaftsins 
liggja innan í honum, spjótið er með hrygg í miðju, þó eigi eins hvöss- 
um og nr. 557. 

Sigurður heitinn Guðmundsson málari hefir komið með þá tilgátu, að 
Hafurbjörn Molda-Gnúpsson munihafa verið grafinn í dys þeirri, sem silfur- 
sverðið fanst í; um það er náttúrlega ekkert hægt að segja með vissu, 
en hitt mun óhætt að fullyrða, að þar sé einhver heiðinn höfðingi grafinn, 
á það bendir hið dýra sverð og alvepni, sem lagt er í gröfina, ásamt 
hrossi, hundi og öðru fleiru, er til ríkulegrar greftrunar heyrði í heiðn- 
um sið. 

Aths. Sverðinu, sem neðst er á myndinni fram undan spjótinu, finn 
eg ekki ástæðu til að lýsa. með því að myndin af því hefir mishepnast 
svo mjög, að lítið er á henni að græða. Þess skal getið, að hinar hvítu 
rákir, sem liggja þvert yfir hlutina á myndinni, eru bönd þau, sem varð 
að nota til að halda hlutunum föstum meðan myndin var tekin. 






Yfirlit 

yfir muni, er Forngripasafni Islands hafa bæzt árið 1900. 
(Tölurnar fremst sýna tölumerki hvers hlutar í safninu) 

4674 (Frá Landsskjalasafninu): Þingboðsaxir. 

4675 (Verzlunarmaður Thor Jensen í Hafnarfirði): Lagvopn, fundið í 
jörð á Akranesi. 

4676 Olíumynd af L. Gottrúp, konu .hans og börnum. Frá Þingeyrum, 

4677 Gamalt beizlishöfuðleður. Vestan af landi. 

4678 Pergamentsblað með mynd af Kristi á krossinum. 

4679 Silfurbelti. Vestan af landi. 

4680—91 (Skipstjóri Thor Randulíf frá Mandal): 12 peningar, rússneskir, 
belgiskir og þýzldr úr silfri, kopar og nikkel. 

4692 Fingurgull, fundið í Garðakirkjugarði á Álftanesi. 

4693 Gapastokkur (smíðaður eftir eldri fyrirmynd). 

4694 Mellulás úr járni. 

4695—96 Tvær trésleifar norðan úr Strandasýsln. 

4697—98 Tveir skutlar, norðan af Ströndum. 

4699 Skutulstöng, úr sama stað. 

4700 Tveir altarisstjakar úr látúni. Frá Hellnakirkju. 

4701 Tveir* altarisjtjakar út tini. Frá sömu kirkju. 

4702 Innsigli úr kopar. Vestan af landi. 

4703 Brauðmót úr tré, skorið. Norðan úr landi. 

4704 Blöndukanna með skornu loki. Norðan úr landi. 

4705 Smjöröskjur með skornu loki. Norðan úr landi. 

4706 Tóbaksponta, að sögn úr eign Magnúsar sýslumanns Ketilssonar. 

4707 (Fyrv. alþm. Halldór Daníelsson í Langholti): Diskur úr tini. 

4708 (sami): Úrhilla úr bronzi, fundin í rústum í Langholti, 

4709 Öskubakki(?) úr bronzi, fundinn á sömu stöðvum. 

4710 Lítill kassi úr tré, skorinn. 

4711 Krossbrot úr bronzi. Fundið í kálgarði hjá Hvaleyri í Hafnarfirði. 

4712 Skúfhólkur úr silfri. 

4713 Skráarlaufs-umgerð úr tré, skorin, Austan úr Laugardal, 



46 


47 1 4 Brauðstíll úr kopar með letri. 

4715 Tveir eyrnahringir úr gulli. Frá Rauðamýri í Nauteyrarhrepp í 
ísafjarðarsýslu 

4716 Ritstokkur úr tini; úr eign Magnúsar sýslumanns Stephensens í 
Vatnsdal. 

4717—18 (Helgi bankaþjónn Jónsson): Tveir gamlir lyklar. 

4719 Fimm franskir silfurpeningar frá árinu 1792. 

4720—22 Þrír smápeningar úr silfri. 

4723—28 Sex danskir silfurpeningar frá 1721, 1797, 1848, 1854 og 
i85S- 

4729—30 Tvö koffur úr silfri. Vestan af landi. 

4731 Reizlusteinn úr Hrappseyjarbúi frá 1741. 

4732 Gömul silfurskeið með verki. 

4733 Rýtingur úr járni, fundinn í jörðu í Næfurholti í Rangárvallasýslu. 

4734 Ábreiða, stór, rósótt. Austan af landi. 

473 S Vefjarsverð úr hvalbeini. Austan af landi. 

4736 Hræll úr hvalbeini. Austan af landi. 

4737—38 Tvær tágakörfur. Austan úr Suðurmúlasýslu. 

4739—4 U Tvö nálhús úr hreindýrshorni. Úr sömu sýslu. 

4741—42 Tveir stafhúnar úr hreindýrshorni. Úr sömu sýsln. 

4743 Partur af linda. Úr sömu sýslu. 

4744 Tóbaksdósir úr tré. Austan af landi. 

4745 Prjónastokkur raeð skornu loki, frá 1847. Austan af landi. 

474 6 Tágahaft. Úr Suðurmúlasýslu. 

4747 Tágaskór. Austan úr Suðurmúlasýslu. 

4748 Gömui skrá úr járni. Austan af landi. 

4749 Áklæði. Austan af landi. 

4750 (Brynjúlfur fræðimaður Jónsson frá Minna-Núpi): Tveir tinnu- 
molar, fundnir undir eldstæðinu í hörgnum í Hörgsdal 

4751 Forn eirkross emailleraður, með Kristsmynd. 

4752 Samfella úr klæði. Austan úr Rangárvallasýslu. 

4753 Tveir eyrnahringir (kvenhringir), stórir. 

4754 Tveir húfuprjónar úr silfri. 

4755 Lyklahringur úr eiri, úr eigu Steinunnar Pálsdóttur konrektors á 
Hólnm. 

4756 Beltispör úr silfri. Úr Borgarfirði. 

4757—58 Tveir gamlir ermahnappar, úr silfri. Austan úr Árnessýslu. 

4759 Bikar úr silfri. Úr sömu sýslu. 

4760 Beltispör úr silfri. Úr sömu sýslu. 

4761 Partur af tinnubissuhlaupi, fundinn í jörðu í Hvítanesi í Kjós. 

4762 Askur með skornu loki. Norðan úr laudi. 

4763 Smáöskjur úr tré með skornu loki. 



47 


4764 Kvenkragi, er átt hefir Rannveig Skúladóttir landfógeta. 

4765 (cand. phil. Olafur Davíðsson á Hofi í Hörgárdal): Beizlisstöng, 
fundin i jörðu í Hörgárdal. 

4766 (Sami): Snældusnúður(P) úr beini, fundinn á sömu stöðvum. 

4767 (Frú Anna Grönvöld í Christianssand í Noregi): Gömul húfa með 
borðaskúf. 

4768 (Húskona Anna Jónsdóttir, Hálsi í Fnjóskadal): Húfa með silfurhólk. 

4769 Blekbytta úr beini, haglega skorin, loklaus. Att hefir Arni biskup 
Þórarinsson. 

4770 (Kaupmaður Chr. Zimsen í Reykjavík): Bankaseðill frá Portúgal. 
4771—73 (Sami): Þrír silfurpeningar, portúgalskur, saxneskurog ítaiskur. 

4774 (Verzlunarmaður Jes Zimsen í Reykjavík): Þrískildingur sænskur. 

4775 XII skildingur danskur frá árinu 1718. 

4776 II skildingur danskur frá árinu 1689. 

4777 Koparpeningur danskur frá 1842. 

4778—80 Þrjú asklok skorin. 



Skýrsla. 


I. Aðalfundur félagsins« 

Aðalfundur félagsins var boðaður og haldinn 20. ágúst 1901 af 
varaformanni Pálma Pálssyni í forföllum formanns. Á fundi þessum hélt 
prófessor Finnur Jónsson fyrirlestur um verndan fornmenja, sem Árbókin 
flytur nú ágrip af. Aður höfðu formaður félagsins og umsjónarmaður 
Forngripasafnsins gefið út áskorun því viðvíkjandi, er birt var í ýmsum 
blöðum landsins. Þar eð fundur þessi var eigi lögmætur til kosninga, 
var boðað til aðalfundar á ný og hann haldinn 22. nóvember 1901. For- 
maður skýrði þar frá, að Arbók félagsins væri undir prentun og gerði 
grein fyrir framkvæmdum félagsins. Brynjúlfnr Jónsson hafði í sumar 
eins og að undanförnu unnið í þjónustu félagsins og farið rannsóknar- 
ferðir um Suðurland; mundi skýrsla um það koma í Arbókinni 1902. Að 
því er snertir Hörgsdalsfundinn, gat hann þess, að von væri til, að fyrir 
góðfúslega milligöngu Péturs alþingismanns jónssonar mundu samn- 
ingar komast á um rannsóknir honum viðvíkjandi. Formaður ga't þess, 
að kapt. Bruun hefði sent ritling um Parisarsýninguna, er sendur mundi 
verða félögum með Arbókinni þ. ár. Enn fremur gat formaður þess, að 
í fjárlögunum fyrir 1902 og 1903 væri hinn árlegi styrkur félagsins af 
landssjóði hækkaður upp í 400 kr. 

Fram var lagður endurskoðaður reikningur félagsins fyrir 1900 og 
höfðu engar athugasemdir verið við hann gerðar. 

Rektor B. M Olsen bar fram þá uppástungu, að úr lögum væri 
numið það ákvæði, að fundur væri eigi lögmætur, nerna 3 2 félagsmenn 
auk forsetans væru á fundi, eða tala sú færð niður, og var samþykt á- 
skorun til stjórnar félagsins um ( að undirbúa lagabreyting í þessa átt. 
Því næst voru kosnir embættismenn og þrír fulltrúar (Pálmi Pálsson, 
Hannes Þorsteinsson og Jón Þorkelsson), og svo endurskoðunarmenn. 



49 


II Stjórn félagsins. 

Formaður: Eiríkur Briein, prestaskólakennari. 

Varaformaður: Pálrni Pálsson, latinuskólakennari. 

B. M. Ólsen, dr., latínuskólastjóri. 

Hannes Þorsteinsson, ritstjóri. 

■c 11,. i Jón Þorkelsson, dr., landsskjalavörður. 

rulltruar:<J J . 7 ; f 1 

Pálmi Pálsson, kitínuskólakennari. 

Steingrímur Thorsteinsson, yfirkennari. 

Þórhallur Bjarnarson, forstöðumaður prestaskólans. 

S k r i f a r i: Indriði Einarsson, endurskoðari. 

Varaskrifari: Hallgrímur Melsteð, bókavörður. 

F é h i r ð i r: Þórhallur Bjarnarson, forstöðumaður prestaskólans. 

V a r a f é h i r ð i r: Sigurður Kristjánsson, bóksali. 

E n d u r sk o ðunar-f Jón Jensson, yfirdómari. 

m e n n: \ Valdimar Asmundsson,- ritstjóri. 


III. Reikningur 

hins Islenzka Fornleifafélags 1900. 

T e k j u r: 

1. í sjóði frá fyrra ári.kr. 1204,45 

2. Tillög og andvirði seldra árbóka (fylgisk. 1) ... — 152,50 

3. Styrkur frá Forngripasafninu til að spyrja upp forngripi— 100,00 

4. Styrkur úr landssjóði., . . — 300,00 

5. Vextir úr sparisjóði til 31 /12 1900.— 28,38 

ki” 1785,33 

G j ö 1 d: 

1. Kostnaður við árbókina 1900, prentun, hefting og inn- 

hefting (fyigisk. 2, a—d).. . . . kr. 224,65 

2. Greitt kapt. D. Bruun fyrir bók hans um ísland á París- 
ar sýningunni, er útbýtt var sem fylgirit árbókar 1900 

(fylgisk. 3).— 200,00 

3. Greitt Brynjúlfi Jónssyni fyrir fornleifárannsóknir (fylgisk. 

4, a—b).. . — 180,00 

4. Ýmisleg útgjöld (fylgisk. 5, a—b).— 13,36 

5. I sjóði 31. desember 1900: 

a. í sparisjóði landsbankans.kr. 866,01 

b. hjá féhirði.— 301,3i_ 1167,32 

kn 1785,33 

Reykjavík 15. ágúst 1901. 

Þórh. Bjarnarson. 












IV. Fela-gar. 

A. Æfilangt. 

Ásgeir Blöndal, læknir, Eyrarbakka. j Jóhannes Böðvarsson, snikk., Akranesi. 


Anderson, B. B., prófessor, Ameríku. 
Andrós Feldsted, bóndi, Hvítárvöllum. 
Ari Jónsson, bóndi á Þverá, Eyjaf. 
Árni B. Thorsteinsson, r., landfóg., Rvk. 
Arnljótur Ólafsson, prestur, Sauðanesi. 
Bjarni Jensson, lækuir á Síðu. 

Björn Guðmundsson, kanpmaður, Rvk. 
Björn M. Ólsen, dr., skólastjóri, Rvk. 
Bogi Melsted, cand. mag., Khöfn. 
*Bruun, D., kapt. í hernum, Khöfn. 
Carpenter, W. H. próf., Columbia-há- 
skóla Ameríku. 

Collingwood, W. G., málari, Coniston, 
Lancashire, England. 

Dahlerup, Verner, bókav., Khöfn. 
Eggert Laxdal, verzlunarstj., Akureyri. 
Eiríkur Magnússon, M. A. r., bókav., 
Cambridge. 

*Elmer, Reynolds, dr., Was- 
hington. 

Feddersen, A. Stampe, frú, Rindum- 
gaard pr. Ringköbing. 

Fiske, Yillard, próf., Florence, Ítalíu. 
FriðbjÖrn Steinsson, bóksali, Akureyri. 
Gebhardt, August dr. fil, Niirnberg. 
Gondie: Gilbert, F. S. A. Scot, Edinb. 
Hjörleifur Einarsson, r., próf., Undirfelli. 
Horsford, Cornelia, miss, Cambridge, 
Massachusetts, U. S. A. 

Indriði Einarsson, endurskoðari, Rvk. 

1) Stjarnan (*) merkir heiðursfélaga. 


Jón Gunnarsson verzlunarstj., Hafnarfj. 
Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 
Jón Yídalín, kaupmaður, Khöfn. 

Jón Þorkelsson dr. fil. r. rektor Evk. 
Kjartan Einarsson, prófastur, Holti. 
Kristján Zimsen, kaupmaður, Rvk. 
Lárus Benidiktsson, prestur, Selárdal. 
Löve, F. A., kaupmaður, Khöfn. 
Magnús Andrósson, próf., Gilsbakka. 
Magnús Stephensen, komm, af dbr. og 
dbm., landshöfðingi, Rvk. 

Matthías Jochumsson, r., pr. Akureyri. 
Maurer, Konráð, dr. jur., próf., Ge- 
heimeráð, Mtinchen. 

Muller, Sophus; dr., museumsdirektör, 
Khöfn. 

Ólafur Johnseu, yfirkenn., r., Óðinsey. 
Peacock, Bligh, esq, Sunderland. 
Phenó, dr., Lundúnum. 

Schjödtz cand. pharm., Óðinsey. 
Sighvatur Árnason, alþm., Rvk. 
Sigurður Stefánsson, prestur, Yigur. 
Stefán Guðmundsson, verzlunarstjóri 
Djúpavogi. 

*S t o r k, A. laboratoriums-forstjóri, 
Khöfn. 

Styffe, B. G. (r. n.) dr. fil., Stokkhólmi. 
Torfhildur Þ. Holm, frú, Rvk. 

Torfi Bjarnason, skólastjóri í Ólafsdal. 
Wendel, F. R., verzlunarstj., Þingeyri. 



Wimmer, L. F. A., dr. fil., prófessor, 
Khöfn. 

Þorgrímur Johnsen, f. héraðsl., Rvk. 
Þorvaldur Jakobsson, prestur, Sauð- 
lauksdal. 


Þorvaldur Jónsson, f. hóraðsl., ísafirði. 
Þorvaldur Jónsson, prófastur, Isafirði. 
Þorvaldur Thoroddsen, dr., r., Kaup- 
mannahöfn. 


B. Með árstillagi. 


Arni Jónsson, prófastur, Skútust. 00 1 . 

Amira, Karl v., dr., próf., Miinchen 00. 

Arpi Rolf, dr. fil., UppsÖlum 97. 

B. B. Postur, Yiktoria, Brit. Col., 00. 

Björn Jónsson, ritstjóri. Rvk 00. 

Brynjólfur Jónsson, fræðimaður Minna- 
núpi 01. 

Davíð Scheving Thorstemsson, hóraðs- 
læknir, ísafirði 80. 

Eiríkur Bríem, prestaskólakennari, r., 
Rvk. 00. 

Finnur Jónsson, dr., Khöfn 00. 

Forngripasafnið í Rvk. 00. 

Geir Zoega. dbrm., kaupm., Rvk 00. 

Gering, Hugo, prófessor, dr., Kiel 00. 

Gráfe, Lucas, bóksali, Hainborg, 00. 

Gréipur Sigurðsson, bóndi, Haukadal 96. 

Guðrnundur Helgason, prófastur, Reyk- 
holti 01. 

Guðni Guðmuudsbon, læknir, Borgund- 
arhólmi 85. 

Gustafsson, G. A., Filos. licentiat, kon- 
servator, Bergen 93. 

Halldór Briem, keunari,Möðruvöilum00. 

Halldór Daníelsson, bæjarfúg. Rvk 00. 

Halldór Kr. Friðriksson, r., yfirkenn- 
ari, Rvk 00. 

Hallgrímur Melsteð, bókavörður, Rvk 00 

Hallgrímur Sveinsson, r., biskup, Rvk 

00 . 

Hannes Þoi’steinssón, ritstj. Rvk 00. 

Harrassowitz, Otto, bóksali, Leipzig 95. 

Hauberg, P., r., Museumsinspektör, 

Khöfu. 


Helgi Jónsson, bankaassistent Rvík 00. 
Jón Jónsson, læknir, Yopnafirði 99. 
Jóhannes Sigfússon, kand. tbeoL, Hafn- 
arfirði 87. 

Jón Borgfirðingur, fræðimaður, Akur- 
eyri 96. 

Jón Jensson, yfirdómari, Rvk 00. 

Jón Þorkelsson, dr., landsskjalavörður, 
Rvik 00. 

Jónas Jónasson, prestur, Hrafnagili 93. 
Jósafat Jónasson, Reykjavík 99. 
Kaalund, Kr.,- dr. phil., Khöfn 00. 
Kristján Jónsson, yfirdómari, Rvk 00. 
Lestrarfólag Fljótshlíðar, 00. 
Lestrarfélag Austurlandeyinga, 96. 
Magnús Helgason, pr., Torfastöðum 01. 
Möllerup, V., dr. fil., r., Museumsdi- 
rektör, Khöfn. 

Mogk E,, dr., prófessor, Leipzig 00. 
Montelius, O., dr. fil., Am., Stokkh. 95. 
Ólufur Guðmundsson, læknir, Stórólfs- 
hvoli 81. 

Ólafur Óíafs'son, prestur, Arnarbæli 81. 
Páll Briem. amtmaður, r., Akureyri 97. 
Páll Melsteð, sögukennari, Rvk 00. 
Pálmi Pálsson, skólakennari Rvk 00. 
Pótur Jónsson, blikkari, Rvk 00. 

Pét)ir J. Thorsteinsson, kaupmaður, 
Bíldudal 00. 

Rygh, Olaf, ar., prófessor, Kristjaníu 95. 
Sigfús H. Bjarnarson, konsúll, Isaf. 94. 
Sigurður Gunnarsson, prófastur, Stykk- 
ishólmi 81. 

Sigurður Kristjánsson, bóksali, Rvk 00. 


1) Ártalið irerkir, að félagsmaðurinn hefir horgað tillag sitt til félagsing 
fyrir það ár og öll undanfarin ár ? síðan hann gekk í félagið. 



52 


Sigurður Ólafsson, sjslumaSnr, Kald- 
aðarnesi 00. 

Sigurður Sigurðsson, kennari í Mjrar- 
húsum 01. 

Sigurður Þórðarson, sjslumaður, Arn- 
arholti 01. 

Staatsbibliothek í Miineben 00. 

Stefán Egilsson, murari, Rvk 84. 

Steingrímur Thorsteinsson, yfirkennari, 
Rvk 00. 

Steinordh, J. H. V., theol. -f fil.dr. (r 
n.), Linköbing 93. 

Sæmundur Jónsson, b., Minni-Vatns- 
leysu 89. 

Tamm, F. A., dr. docent, Uppsölum 98. 

Tryggvi Gunnarson, bankastj. Rvk 00. 


Valdimar Ásmundsson, ritstj. Rvk 00. 

Valdimar Briem, r., próf., Stóranúpi 99. 

Valtyr Guðmundsson, dr. fil., docent, 
Khöfn 97. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Reykjavík 00. 

Þórður J. Thoroddsen, hóraðslæknir, 
Keflavík 80. 

Þórhallur Bjarnarson, lektor, Rvk 00. 

Þoríeifur Jónsson, prestur, Skinnastöð- 
um 96. 

Þorsteinn Benediktsson, prestur, Bjarna- 
nesi 98. 

Þorsteinn Erlingsson, ritstjóri, Bíldu- 
dal. 

Þorsteinn Jónsson, héraðslæknir, Vest- 
manneyjum 02. 



